ધોરણ-૮ 


સંસ્કૃતિ પુરુષ પરમપૂજ્ય આચાર્ય 
શ્રીરામ શર્માજીની કલમથી 
સંસ્કૃતિની એક ઝલક 


ભારતીય સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ, વિકાસ, પ્રયોગ, પોષણ 
તથા ફેલાવો ભારતમાંથી થયો, તેથી તેને એ નામે 
બોલાવવામાં આવે તો તે યોગ્ય જ છે, પરંતુ એનો અર્થ 
એવો નથી કે તેનો ઉપયોગ ફક્ત આ જ દેશના રહેવાસીઓ 
સુધી મર્યાદિત હોય. 

યજુર્વેદ ૭/૧૪ માં એક પદ આવે છે - સા પ્રથમા 
સંસ્કૃતિર્વિશવારા અર્થાત્‌ આ એવી પહેલી સંસ્કૃતિ છે કે જે 
વિશ્વવ્યાપી છે. શક્ય છે કે સૃષ્ટિના આરંભમાં એવી કોઈ 
સંસ્કૃતિઓનો પણ ઉદય થયો હશે, જે અમુક ક્ષેત્ર પૂરતી જ 
ચર્યાદ્દિત રહી હોય. તે બધાને પાછળ છોડીને આ ભારતીય 
સંસ્કૃતિ જ સૌ પ્રથમવાર એવા રૂપમાં આગળ આવી કે 
જેને વિશ્વસંસ્કૃતિ કહી શકાય. જ્યારે તેના વિરાટ તથા ઉત્કૃષ્ટ 
સ્વરૂપની બધા લોકોને ખબર પડી ત્યારે તેની સર્વશ્રેષ્ઠતાને બધા 
લોકોએ સ્વીકારી અને તેને સર્વોચ્ચ પણ માની. એના 
પરિણામે તે વિશ્વવ્યાપી બનતી ગઈ. 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 
ધોરણ -૮ 


બ્રહ્મવર્ચસ 


ના 
* 
હ 
રૃ 
ર 
જી 
ટે 
ટ 
હ 
ફુ 
ફર 
ન 
રૃ 
ફુ 
ફ 
હ 
ફ 
ક 
હ 
ર 
દ 
ર 
4 
ર 
હ 
ફ 


પ્રકાશક : 
યુગનિર્માણ યોજના વિસ્તાર ટ્રસ્ટ 
ગાયત્રી તપોભૂમિ, મથુરા (ઉત્તરપ્રદેશ) 


શ્રી વેદમાતા ગાયત્રી ટ્રસ્ટ 
નૈતિક, બાદ્િક અને સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાનનું એક રચનાત્મક અભિયાન 


ડૉ. મજલ પા ન શૈલબાળા પંડ્યા 
પ્રમુખ : અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર ગી પુ દ રા 

૫ રી સુપુત્રી ઃ માતા ભગવતીદેવી શમાં 
ફુલાપિપતિઃ દેવસંસ્કૃતિ વિઘાલય વેદમૂર્તિ તપોનિષ્ઠ પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 
સંપાદક : અખંડજ્યોતિ 


૩મે, ૨૦૫૩, 
નવસંવત્‌ ૨૦૭૦ 


ન શુભકામના સંદેશ 
ગમંગલમયો નૂતનાબ્દઃ । પરાભવનામકો નૂતનસંવત્સર સર્વેભ્યઃ મંગલમયો ભૂયાત્‌ || 


ભારતીય સંસ્ફાંતિ જ્ઞાનપરીક્ષાના નવા અભ્યાસક્રમ ધો.પ “સંસ્કૃતિ અંકુર', ધો. ૬ “સંસ્કૃતિ પલ્લવ', ધો. ૭ 
“સંસ્કૃતિ પુષ્મ', ધો. ૮ “સંસ્કાતિ સુવાસ' , ધો.૯ “સંસ્કૃતિ મધુ' અનેધો. ૧૦ સંસ્કૃતિ બ્રમર' પ્રાપ્ત કરતાં મન આનંદિત, 
છે. નવો અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવામાં સંપાદકમંડળને વિશેષ શોધકાર્ય કરવું પડ્યું, સન ૧૯૯૪થી લેવાતી ભારતીય 
સંસ્ફાતિ જ્ઞાનપરીક્ષા સાથે જોડાયેલા શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ તથા વિદ્યાર્ધિનીઓના વિચારોને આમાં સ્થાન આપવામાં 
આવ્યું, અભ્યાસક્રમ તથા પ્રશ્નોત્તરી બનાવવામાં એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું કે આ પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓ માટે 
વિવિધ કક્ષાએ ભારતીય સંસ્કૃતિ, અધ્યાત્મ, વિજ્ઞાન, ધર્મ, દર્શન વગેરેની માહિતી તો આપે જ, પરંતુ સાથે સાથે દર 
વર્ષે લેવાતી પરીક્ષામાં પણ ઉપયોગી બને. 

ભારતીય સંસ્કૃતિ શાનપરીક્ષા વીસમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. આ વીસ વર્ષોની નિર્વિઘ્ન યાત્રામાં લાખો સ્કૂલો 
તથા શિક્ષકો સહિત કરોડો વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં દિવ્યતાનો સમાવેશ થયો છે. સન ૧૯૯૪ના પ્રથમ સત્રમાં જે 
વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હશે તેઓ હવે એક કુશળ નાગરિક તયા ભારતીય સંસ્કુતિનો ફેલાવો કરનાર સંસ્કૃતિના 


સંવાહકની ભૂમિકા તતિભાવી રહ્યા હશે. 
૨૦૧૨-૧૩ના સત્રમાં ભારતનાં બાવીસ રાજયો, ચારસો પચાસ જિલ્લા, એક લાખ સ્કૂલો તયા શિક્ષકો સહિત. 


નવ ભાષાઓમાં લેવાયેલી આ પરીક્ષામાં ૪૬ લાખ. વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. તેમને ભારતીય સંસ્કુતિ, 
અધ્યાત્મવિજ્ઞાન તથા જીવન જીવવાની કલારૂપી ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરવાનો મોકો મળ્યો છે. આ પરીક્ષાઓમાં બેસનારા 
વિદ્યાર્થીઓ જયાં પણ હોય તેઓ બીજા વિદ્યાર્થીઓની તુલનામાં માનવીય મૂલ્યોને જીવનમાં મહત્ત્વનું સ્થાન આપીને 


ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવી રહ્યા છે. 


નવા પ્રકાશન માટે ભારતીય સંસ્કૃતિ જઞાનપરીક્ષા સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો તથા કાર્યકર્તાઓને શુભકામના, 


સંપાદક મંડળને હાર્દિક વધાઈ તથા ત્કષિયુગ્મ તરફથી સ્નેહભર્યા આશીર્વાદ, 


૭0**0*”. -્દ- 
ર 


પ્રણવ પંડ્યા) ( શૈલબાળા પંડ્યા) 


ગાયત્રીતીર્થ શાંતિકુંજ, હરિદ્વાર - ૨૪૯૪૧૧ (ઉત્તરાખંડ) ભારત 
ફ્રોનઃ ર 


૩૩૪) ૨«૦૬૦૨,૨૯૦૩૦૯,૨૯૧૩૨ટ ફક્સઃ (૫૩૩૪) ૨૯૦૮૯૯ 
: ૩૦/%/॥૫પ0.0/0 ઈ-મેલ ર પપા॥ા 1પ ઉપક૪-૦૫૪ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ શ્ર 


અનુક્રમણિકા 
ખંડ (અ) - પાઠ્યપુસ્તક 


ક્રમ પાઠનું નામ પાનનં. 
૦૧ વ્યવસ્થિત જીવનની ચાવી સમયપાલન ૦૪ 
૦ર સ્વાધ્યાય -એક માનસિક યોગ બ્પ 
૦૩ માંગલિક પ્રતીક - ઠં અને સ્વસ્તિક ૦૭ 
૦૪ ક્રાંતિકારી ચંદ્રશેખર આઝાદ બ્લ 
૦પ વનસ્પતિ વિજ્ઞાનના જન્મદાતા - જગદીશચંદ્ર બોઝ ૧૨ 
૦૬ ગાયનું દૂધ આરોગ્યવર્ધક છિ 
૦૭ ભારતનું હૃદય કળા, સંસ્કૃતિ તથા પર્યટનનું 

પ્રસિદ્ધ કેન્દ્ર -મધ્યપ્રદેશ ૧૪ 
૦૮ તત, મન,ધનને બરબાદીથી બચાવવાં હોય તો નશાથી સાવધાન ૧૯ 
૦૯ ભાઈચારાત્તો સંદેશવાહક - ઇસ્લામ ધર્મ ર૧ 
૧૦ આદશ વીરાંગના - રાણી લક્ષ્મીબાઈ ર૩ 
૧૧ યજ્ઞ જ સંસારચક્રની ધરી છે ચપ 
ખંડ (બ) -પ્રશ્નબેંક 

૦૧ પ્રશ્ચબેંક રથી ૩૭ 


હવે આપ વાંચશો - આધ્યાત્મિક પર્યાવરણ, ત્ધષિઓનું સંશોધન, નૈતિક 
શિક્ષણ, આપણો દેશ, ઇતિહાસ, મહાપુરુષો, સંસ્કૃતિનાં વ્યાપક પાસાં, 
સ્વાસ્થ્ય - આસન/પ્રાણાયામ, રમતો તથા વિજ્ઞાન સંબંધિત જ્ઞાન આપતા 
બહુમુખી પ્રશ્રો 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


ખંડ ક” સમ 
વ્યવસ્થિત જીવનની ચાવી - ના 


લિ્યૃરકઅનેસમપસર કાય કરવાથી ભયા કમસાર રીતેરસ શમણે. 
જમાવે. દેના વગર કામ અધૂરાં હ જાવ છે. _ 
જયારે કામ સારી રીતે પૂરું -ઈ જાધ છે ત્યારે આત્મશરંતોય ઘા (9 ૨ 
જે કામ પૂરં તા થય તો અસંતોષ તથા: ગ્લાનિ થાય છે.! વિવરશતલોમે ફૂ 
અગેરિકના પ્રામ સાષટ્રિ જવો વરસિગતન સમયતું યુઝ રીતે પાલન કર 
પૂટલાક મહેમાનોને ત્રણ વાગે ભોજન માટેગોલાભા. ૩.૩૦વાર્ગ: 
સમાય ભગ લવાનો છ. ભરળરત્રણ વાગે ભંવતર્પરવમાં: સૂધીએક 
અ ન આળે નોતો. વશિશ્નને એકવાર તો વિચાર અભો કે મેમાનીની ગાઉ, નિ 
જ પાદ લાગશે. પરત જો રાહ જુએ તો મહત્વપર્ બેઠકમાં જઈ ના શકય, આધી રાષ્ટ્રતિએ. 
તો તેમને ખોટું લાગશે, પરંતુ જો રાહ જુએ તો મહત 
શમપપતને મહત્વ આપ્યુ અન નોકરને કલ ે બાકીની પહે ઈઈ લે. ું એકલો જ ભોજન કરીમ. 
જારે વૉમિગ્ટત ભોજન કરી રહ્યા હતા ત્યારે મહેમાનો આવી ગલા. તેમણે: મોડ આવવા બદલ ખેદ * 
દ્રગટ કવો, પરંતુ તેમની રાહ ન જોવા બદલ અસંતોષ પળ મગટ કર્યો. મહેમાનો ભોજન માટે બેઠા. 
એટલામાં તો વૉશિંગ્ટન પોતાનું ભોજન પુરું કરીને મિર્ટિંગમાં જતા રહ્ય. 
મહેમાનોને એ વાતનું દન હતું પંદર મિનિટ પણ તેમની રા જોઈ. વળી વોમિગ્ટન પોતાનું 
ભોજન પૂર કીને તરત જ ત્યાથી જતા રહયા, તેથી તેઓ વવરેદુની ઘઈ ગયા. ગમે તેરીતે ભોજન 
પુરતો પક પોતાને પેર પાછા ફયા ક જ 
રૈનિક કમાંડરોની બેઠકમાં પહોચતા જ તેમને ખબર પડી કે જો તેઓ સમધસર ના આવત તો. 
અેરણના એક ભાગમાં ભષંકર વિદેહ થઈ જાત. તેમવા સમવસર પળયવાના કારણે સ્વિતિને 
જભાથી લેવામાં આવી અને પન તથા જનની બહુ મોટી હાનિ થતાં બથી ગઈ. 
ભાને લોડા સમષપાી જારેએ વાતની ખબરપણત્મરેતેમનેનિવમિતતાતથાસમયપાલનું 
તવ સમરું. આળસ, પરમદ કેડીલ રાખવાશી ભયરર નુકસનને રોકી શકાય છે અને સારી રીતે 
જજશવીશપરવછે 
ડફરીથી રાષ્ટ્રપતિને થેર ગયા અને તે દિવગે મોડ પડવા બદલ તેમની કમા માગી, રાષ્ટ્રપતિએ 
કય 3 બયા લમા માગવા જેવી કોઈ વાત ગધ, પસ જેમણે પોતાના જીવના બાપ અને 
સપર, સમાજ તથા દેશની ઉન્નતિ કરવી હોયને સાવકા પાલન પરતુ ઈએ. 
પ્રો. ૧. મમધાલનને ભરવ જવનની ચરી સ મટે કરવામાં અવ ક 
માનીઅઝમનનમવુ દીકુ 


સસૃતિસુશસ, દ 


પાઠ -૦૨ર 


સ્વાધ્યાય - એક માનસિક યોગ 


 જેરીતેશરીરનેસસસય અન મજબૂત બનાવી રાભવા માટે શૈરિક ભાંઝનની જરુર છે 
એજ રીતેમન તશબુદિનેસ્વસ્લ સખવા માટે ઉત્તમ સાહિત્યનો સ્યાધ્યાય જરરી છે. 
વનને સુખી, ઉન્નત તથા સુસસ્કારી બનાવવા માટે સદ્ત્રયોનો સ્વાપ્યાય (અષ્યજન, 
ચિંતન) કસ્વો અત્યંત જરૂરી છે કારણ કે તે માણસનો મિતેચડુ મિત્ર છે અને આઇમાને 
છે. એનાથી આદર્થ જાવન જીવવાની પ્રેરણા મળે છે અને સમસ્ાઓનુ 
તૈશરિત્રનિમણિમાં મદદરૂપ બને છે. 
માં જેટલા મહાપુરુષો, વૈજ્ઞાનિકો, ઝપિઓ, મહર્ષિઓ, શિકણકારો, સંશોધકો વગેરે 
માસ્વાધ્યાયથીલ હતા. સારા સાહિત્યનો સ્વાધ્યાય કલ્યવૃક્ની જેમ કબદાવક હો, 
વા જાદૂઈ સાહિત્ય ફક્ત મનોરંજન આપે છે. તેનાથી માલનું પતન થાવ છે અને 
ધથ ભાળકો, જો તમારે ઉન્નત અને શન્યાનનીય બનવું હોવ તો આબસપમાદ 
. થાસોમાં કલ છે કે “વાથાયાત્‌ મા ધમદઃ'.. 
મિત્રો ! શરીસનેસ્વસ્થ અને મજભૂત રાખવા માટે જે રીતે પૌષ્ટિક ભોજનની જરૂર પડે છેશ્ટજ, 
શે મન અને બુહિને સવવ તથા તેજરવી બનાવવા માટે ઉતતમ ગ્રયોનો સ્વાષ્યાય જરૂરી છે. 
ગાતામાં ભગવાન કૃષ્સ્વાધ્યાવને વાલીનું તપ કહં છે. સ્વાપ્યાયનો એક અરવ પોતાનું અબવન 
કરતું એવો પણ થાય છે. જ 
_શક્તિશાથી અને 6-1ત બનવાની ભાવના એક ખપ્યાત્મિકપુછપાર્ય છે. જેનાથી વિજય ક 
તૈસાધનાને શક્તિ કહે છે. ગૌતમ બુહે ભૌતિકચીજેનો ત્યાગ કરી સાધના. કરીતો તેઓ શક્તિવાન 
મન્‍્યા. ગાંધીજીએ પોતાની માનસિક તથા આપ્યાત્મિક શક્તી અંગ્રેબ્રેને આ ' દેશ છોડવા મજૂર 


વિયારોની કક્તિ અર્લાડિક છે. માણસના ઉત્ાન - પતનનું કારણ તેના વિચારો જ હોજ છે. 
આજે સમાજ તથા દેશની જે અવદશા થઈ છે તે આપલા નિકૃષટ વિચારોનું તમા જીવનખુ્ધોના 
પ્રસનું જ પરિણામ છે. સમાજ તથા દેમાને ફરીથી ઉન્નત બનાવવા માટે નિવમિત ફેપે કન, 
ગરૅથોનો સ્વાધ્યાય જરૂરી છે, ન 

માણસમાં સાહિત્યના જાંચનથી વિચારોની યોગ્લતા વધે છેભાસિત્ધમાં સમાજને બધ્કાવાના 
શક્તિ હોવી જોઈએ. સાહિત્ધ સમાજનુ દર્પણ છે. સાસિત્ધ એવું હોવું જોઈએ 1 વખાથી નુખ 


સંબૃતિ ચુસ 


ખંડ (અ) - પાઠયપુસ્તક 


વ્યવસ્થિત જીવનની ચાવી - 


નિયમપૂર્વક અનેસમયસર કામ કરવાથી બધાં કામ- સારીરીતેપૂરાંથાય છે. 


અમેરિકાના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન સમયનું ચુસ્ત રીતે પાલન 
ટલાક મહેમાનોને ત્રણ વાગે ભોજન માટેબોલાવ્યા. ૩.૩૦ વાગ્યે રાપ 
જરૂરી બેઠકમાં ભાગ લેવાનો હતો. બરાબર ત્રણ વાગે ભોજન પીરસવામાં 
પણ મહેમાન આવ્યો નહોતો. વોશિંગ્ટનને એક વાર તો વિચાર આવ્યો કે મહેમાનોની રાહ જોઉં, નાં 
તો તેમને ખોટું લાગશે, પરંતુ જો રાહ જુએ તો મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠકમાં જઈ ના શકાય, આથી રાષ્ટ્રપતિએ 
સમયપાલનને મહત્ત્વ આપ્યું અને નોકરને કહું કે બાકીની પ્લેટો લઈ લે. હું એક્લો જ ભોજન કરીશ. 
જ્યારે વોશિંગ્ટન ભોજન કરી રહ્યા હતા ત્યારે મહેમાનો આવી ગયા. તેમણે મોડા આવવા બદલ ખેદ 
પ્રગટ કર્યો, પરંતુ તેમની રાહ ન જોવા બદલ અસંતોષ પણ પ્રગટ કર્યો. મહેમાનો ભોજન માટે બેઠા. 
એટલામાં તો વોશિંગ્ટન પોતાનું ભોજન પૂરૂં કરીને મિટિંગમાં જતા રહ્રા. 
મહેમાનોને એ વાતનું દુખ હતું કે પંદર મિનિટ પણ તેમની રાઢ ન. જોઈ, વળી વોશિગ્ટન પોતાનું 
ભોજન પૂરું કરીને તરત જ ત્યાંથી જતા રહ્યા, તેથી તેઓ વધારે દુખી થઈ ગયા. ગમે તે રીતે ભોજન 
પૂરું કરીને તેઓ પણ પોતાને ધેર પાછા ફર્યા. 
સૈનિક કમાંડરોની બેઠકમાં પહોંચતાં જ તેમને ખબર પડી કે જો તેઓ સમયસર ના આવત તો 
અમેરિકાના એક ભાગમાં ભયંકર વિદ્રોહ યઈ જાત. તેમના સમયસર પહોંચવાના કારણે સ્થિતિને 
સંભાળી લેવામાં આવી અને ધન તથા જનની બહુ મોટી હાનિ થતાં બચી ગઈ. ન 1 
મહેમાનોને થોડા સમય પછી જયારેએ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેમને નિયમિતતા તથા સમથપાલનનું 
મહત્ત્વ સમજાયું. આળસ, પ્રમાદ કે ઢીલ રાખવાથી ભયંકર નુકસાનને રોકી શકાય છે અને સારી રીતે 
જીવન જીવી શકાય છે. 
તેઓ ફરીથી રાષ્ટ્રપતિને ઘેર ગયા અને તે દિવસે મોડા પડવાબદલ તેમની ક્ષમા માગી. રાષ્ટ્રપતિએ 
ક્કું કે એમાં ક્ષમા માગવા જેવી કોઈ વાત નથી, પરંતુ જેમણે પોતાના જીવનની વ્યવસ્થા અને 
પરિવાર, સમાજ તથા દેશની ઉન્નતિ કરવી હોય તેમણે સમયનું કડકાઈથી પાલન કરવું જોઈએ- 
પ્રશ્નો - ૧. સમથપાલનને વ્યવસ્થિત જીવનની ચાવી શા માટે કહેવામાં આવી છે? 
૨. મહેમાનો અપ્રસન્ન થવાનું શું કારણ હતું ? મ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ૪ 


ખંડ (અ) - પાઠયપુસ્તક સાઠ ૦૬ 


ત જીવનની ચાવી - સમયપાલન 


સ્થ 
વ્યવસ્થિ રીતેપૂરાં થાય છે. જીવનમાં સમયપાલનનું 


નિયમપૂર્વક અને સમયસર કામ કરવાથી બધાં કામ સારી 
ખૂબ મહત્ત્વ છે. તેના વગર કામ અધુ ચં રહી જાય છે. જ પી રિ 

આઘારે કામ સારી રીતે પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે આત્મસંતોષ થાય છે અને મનમા ઉત્સાહ પેદા થાય છે. 
જે કામ પૂરું ના થાવ તો અસંતોષ તથા ગ્લાનિ થાય છે. વિચારવાન લોકો હંમેશાં સમયનુ ધ્યાન રખે છે. 
અમેડિકતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન સમયનું ચુસ્ત રીતે પાલન કરતા હતા. એક્વાર તેમણે 
ટક મહેમાનોને ત્રણ વાગે ભોજન માટેબોલાવ્યા. ૩.૩૦ વાગ્યે રાષ્ટ્રપતિને સૈનિક કમાંડરોની એક 
જરૂરી બેઠકમાં ભાગ લેવાનો હતો. બરાબર ત્રણ વાગે ભોજન પીરસવામાં આવ્યું, પરંતુ ત્યાં સુધી એક 
પણ મહેમાન આવ્યો નહોતો. વોશિંગ્ટનને એક વાર તો વિચાર આવ્યો કે મહેમાનોની રાહ જોઉં, નહિ. 
તો તેમને ખોટું લાગશે, પરંતુ જો રાહ જુએ તો મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠકમાં જઈ ના શકાય, આથી રાષ્ટ્રપતિએ 
સમયપાલનને મહત્ત્વ આપ્યું અને નોકરને કહ્યું કે બાકીની પ્લેટો લઈ લે. હું એક્લો જ ભોજન કરીશ. 


જવારે વોશિંગ્ટન ભોજન કરી રહ્યા તેમણે મોડા આવવા બદલ ખેદ 


હતા ત્યારે મઢેમાનો આવી ગયા. 
પ્રગટ કર્યો, પરંતુ તેમની રાહ ન જોવા બદલ અસંતોષ પણ પ્રગટ કર્યો. મઢેમાનો ભોજન માટે બેઠા.. 
એટલામાં તો વોશિંગ્ટન પોતાનું ભોજન પૂરું કરીને મિટિંગમાં જતા રહ્યા. 
મહેમાનોને એ વાતનું દુખ હતું કે પંદર મિનિટ પણ તેમની રાહ ન જોઈ. વળી વોર્થિગ્ટન પોતાનું. 
ભોજન પૂરું કરીને તરત જ ત્યાંથી જતા રહ્યા, તેથી તેઓ વધારે દુખી થઈ ગયા. ગમે તે રીતે ભોજન 


પૂરું કરીને તેઓ પણ પોતાને ઘેર પાછા ફર્યાં. 
રવૈનેક કમાંડરોની બેઠકમાં પહોંચતાં જ તેમને ખબર પડી કે જો તેઓ સમયસર ના આ 


અમેરિકાના એક ભાગમાં ભયંકર વિદ્રોહ થઈ જાત. તેમના સમયસર પહોંચવાના કારણે 

સંભાળી લેવામાં આવી અને ધન તથા જનની બહુ મોટી હાનિ થતાં બચી ગઈ. ર 
મહેમાનોને થોડા સમથ પછી જ્યારેએ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેમને નિયમિતતા તથા સમયપાહ 

કહત્ત્વ સમજાયું. આળસ, પ્રમાદ કે ઢીલ રાખવાથી ભયંકર નુકસાનને રોકી શકાય છે અને. 


જીવન જીવી શકાય છે. 
તેઓ ફરીથી રાષ્ટ્રપતિને ધેર ગયા અને તે દિવસે મોડા પડવા બદલ તેમની ક્ષમા માગી. 
ક્યું કે એમાં થમા માગવા જેવી કોઈ વાત નથી, પરંતુ જેમણે પોતાના જીવનની ૦ 


પરિવાર, સમાજ તથા દેશની ઉન્નતિ કરવી હોય તેમણે સમયનું કડકાઈથી પાલન કરવું 
પ્રશ્નો - ૧. સમયપાલનને વ્યવસ્થિત જીવની ચારી શામે કેમ 


ર. મહેમાનો અપ્રસન્ન થવાનું શું કારણ હતું ? 
સંસ્કૃતિ સુવાસ 


પાઠ -૦૨ 
સ્વાધ્યાય - એક માનસિક યોગ 


. જેરીતેશરીરને સ્વસ્થ અને મજબૂત બનાવી રાખવા માટે પોષક ભોજનની જરૂર હે 
| કછંએઓજ૨ીતેમન તથા બુદ્િને સ્વસ્થ રાખવા માટે ઉત્તમ સાહિત્યના સ્વ/ા%/% જરરી છ. 
માનવજીવનને સુખી, ઉન્નત તથા સુસંસ્કારી બનાવવા માટે સદૃગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય (અધ્યયન, 
મનન અને ચિંતન) કરવો અત્યંત જરૂરી છે કારણ કે તે માણસનો હિતેચફ મિત્ર છે અને આત્યાને 
વૃપ્ત તથા પુષ્ટ કરે છે. એનાથી આદર્શ જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળે છે અને સમસ્ધાઓનું 
સમાધાન થાય છે. તે ચરિત્રનિર્માણિમાં મદદરૂપ બને છે. 
વિશ્વમાં જેટલા મહાપુરુષો, વૈજ્ઞાનિકો, ગ્કપિઓ, મહર્ષિઓ, શિક્ષણકારો, સંશોધકો વગેરે 
થયા છે તે બધા સ્વાધ્યાયશીલ હતા. સારા સાહિત્યનો સ્વાધ્યાય કલ્પવૃક્ષની જેમ ફળદાયક હોય 
છે. અશ્લીલ તથા જાદૂઈ સાહિત્ય ફક્ત મનોરંજન આપે છે. તેનાથી માણસનું પતન થાય છે અને 
તે પાપી બને છે. પ્રિય બાળકો, જો તમારે ઉન્નત અને સન્માનનીય બનવું હોય તો આળસપ્રમાદ 
છોડીને નિયમિત સ્વાધ્યાય કરો. શાસ્તોમાં કહ્યું છે કે “સ્વાધ્યાયાત્‌ મા પ્રમદઃ”'. 
મિત્રો ! શરીરને સ્વસ્થ અને મજબૂત રાખવા માટે જે રીતે પૌષ્ટિક ભોજનની જરૂરપડેછેએજ 
રીતે મન અને બુદ્ધિને સ્વસ્થ તથા તેજસ્વી બનાવવા માટે ઉત્તમ ગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય જરૂરી છે. 
ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણે સ્વાધ્યાયને વાણીનું તપ કહ્યું છે. સ્વાધ્યાયનો એક અર્થ પોતાનું અધ્યયન 
કરવું એવો પણ થાય છે. ન્‍ 
શક્તિશાળી અને ઉન્નત બનવાની ભાવના એક આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ છે. જેનાથી વિજય મળે 
તૈસાધનાને શક્તિ કહે છે. ગૌતમ બુદ્ધે ભૌતિક ચીજોનો ત્યાગ કરી સાધના કરી તો તેઓ શક્તિવાન 
બન્યા.ગાંધીજીએ પોતાની માનસિક તથા આધ્યાત્મિક શક્તિથી અંગ્રેજોને આ દેશ છોડવા મજબૂર 


ની શક્તિ અલૌકિક છે. માણસના ઉત્થાન - પતનનું કારણ તેના વિચારો જ હોય છે. 
તથા દેશની જે અવદશા થઈ છે તે આપણા નિકૃષ્ટ વિચારોનું તથા જીવનમુલ્યોના 

મ છે. સમાજ તથા દેશને ફરીથી ઉન્નત બનાવવા માટે નિયમિત રૂપે ઉત્તમ 
જરૂરી છે. 

હિત્યના વાંચનથી વિચારોની યોગ્યતા વધે છે માં સમાજને બદલવાની જે 
સાહિત્ય સમાજનું દર્પણ છે. સાહિત્ય એવું હોવું જોઈએ કે જેનાથી મનુષ્યનું 


ચિંતન, ચરિત્ર તથા વ્યવહાર ઊંચાં બને અને લોકોમાં નૈતિક મૂલ્યોનો વિકાસ થાય. સ્વામી 
વિવેકાનંદે કહ્યું છે, “આજનું શિક્ષણ તથા સાહિત્ય વિદ્યાર્થીઓને નકારાત્મક વિચારો આપે છે.'” 
આનો અર્થ એ છે કે આજે વિદ્યાર્થીઓને સ્વાર્થી, અહંકારી તથા તણાવગ્રસ્ત બનાવે તેવા વિચારો 
તેમને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. આજે જે લોકો સમાજ વિરોધી, અનૈતિક, ભ્રષ્ટ તથા ગુનાહિત 
પ્રવૃત્તિઓમાં લિપ્ત છે તેઓ ઉચ્ચશિક્ષિત જોવા મળ્યા છે. માત્ર શ્રેષ્ઠ સાહિત્યના અધ્યયનથી જ 
યુવાઓમાં સકારાત્મક અને ઉન્નતિશીલ વિચારો પેદા થાય છે. જે સાહિત્યના વાંચનથી મન તથા 
હૃદય ફૂલની જેમ સુગંધિત તથા સુવિકસિત બને અને સમસ્યાઓનું સમાધાન કરે એવું જ સાહિત્ય 
શ્રેષઠ છે. એવા સાહિત્યથી વ્યક્તિ તથા રાષ્ટ્રની શક્તિ વધે છે. હિન્દી સાહિત્યરચનાના મધ્યકાળને 
સર્વશ્રેષ્ઠ કહી શકાય, જેમાં વ્યક્તિ, સમાજ તથા રાષ્ટ્રના નિર્માણની સાથે સાથે સાંસ્કૃતિક ગુણો 
તથા ચરિત્રનિર્માણના સિદ્ધાંતોનું, ધર્મઅધર્મ તથા પાપપુણ્યનાં સૂત્રોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું 
છે. તેણે સમાજના ઉત્થાન તથા ધાર્મિક એકતાનાં સુત્રો પ્રદાન કર્યા છે. 
સ્વાધ્યાયમાં પ્રમાદ ના કરો. જા 
સ્થાન મળ્યું છે એટલું બીજે ભાગ્યે જ જોવા મેળે. નિયમિત સ્વાધ્યાય બૌદ્ધિક પ્રખરતા વધારે છે 
તથા અંતરની શુદ્ધિ કરીને આત્મબળ વધારે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ સ્વાધ્યાયશીલ હોય છે તેઓ જ 
ઉચ્ચગુણ સાથે પરીક્ષા પાસ કરે છે અને ઊંચું પદ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્વાધ્યાય એક સાધના છે, તપ છે. 
જે જેટલો વધારે સ્વાધ્યાય કરે છે તેટલી જ તેને વધારે સફળતા મળે છે. વ્યક્તિત્વને પવિત્ર તથા 
સંસ્કારવાન અને મન, બુદ્ધિ, ચરિત્ર તથા વ્યવહારને શ્રેષ્ઠ બનાવવાં હોય તો શ્રેષ્ઠ સાહિત્યનો 
સ્વાધ્યાય જ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. કે 
સારું મિત્રો, એ બતાવો કે આજે સમસ્યાઓનું સમાધાન કરી શકે, વ્યક્તિત્વનિર્માણ કરી શ 
એવું; સ્વાધ્યાય, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન સંબંધી સાહિત્ય ક્યાં મળશે ? 
મિત્રો ! એવું સાહિત્ય રામકૃષ્ણ મિશન, યુગનિર્માળ યોજના, મથુરા, અરવિંદ મિશન, ગીત 
ગોરખપુર વગેરે અનેક સંસ્થાઓના સાહિત્યસ્ટોલ પરથી મળી શકશે. '- 
પ્રશ્નો- 
૧. “આજનું શિક્ષણ તથા સાહિત્ય વિદ્યાર્થીઓને નકારાત્મક વિચારો આપે છે” 
છે? * 
ર. સ્વાધ્યાયના મહત્ત્વ પર ટૂંકમાં લખો. 1 
૩. રાષ્ટ્રતથા સમાજનો પ્રાણ કોને કહેવામાં આવ્યો છે ? 
૪. સ્વાધ્યાયનો અર્થ શો છે ? કેવાં પુસ્તકોનો સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ ? 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


પાઠ -૦૩ 


ઝં) માંગલિક પ્રતીક ઝં અને સ્વસ્તિક 


મતીકોની પાછળ એક સૂક્ષ્મભાવ છુપાયેલો હોય છે. તેને જાગ્રત કરવા માટે મૂર્તિઓ, નદી ન 

! પર્વત, વૃક્ષ, પશુપક્ષી, ઘટી, ચૂલો, ખાંડણિયો તથા પાકની પૂજા કરવામાં આવે છે. 
. ભાવસંવેદનાઓને જગાડી તેમને શુદ્ધ કરવામાટે અધ્યાત્મવેત્તાઓએ આ. મ્રતીકોને યોગ્ય અને 
જરૂરી માન્યાં છે. વિચાર સૂક્ષ્મ છે. તેમની કોઈ આકૃતિ હોતી નથી, પરંતુ કલમથી લખીને તેમને 
સાકારરૂપ આપી શકાય છે. કોઈપણ મૂર્તિની પાછળ આવા જ ભાવપૂર્ણ વિચાર રહેલા હોય છે. 

નિરાકારવાદીઓ પણ પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા કેટલાંય પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરે છે. ખ્રિસ્તીઓ 
ક્ૌસનું સન્માન કરે છે. મુસલમાનો કાબા તરફ મૉ કરીને નમાજ પઢે છે અને મક્કા જઈને સંગે 
અવસદને ચુંબન કરીને પોતાની યાત્રાને સફળ માને છે. તેઓ મસ્જિદને ખુદાનું ઘર માને છે. આ 
માન્યતા પણ પ્રતીકપૂજા છે. હિંદુઓ પણ મંદિરમાં જઈને મૂર્તિપૂજા કરે છે. શીખોની શ્રદ્ધા તથા 
આસ્થાનું પ્રતીક ગુરુદ્ારા છે. આ જ ભાવથી રાષ્ટ્ધ્વજનું અભિવાદન અને સન્માન કરવામાં 
આવે છે. આર્યસમાજીઓ અને પારસીઓ, અગ્નિપૂજા કરે છે. 

ભારતીય ધર્મ તથા સંસ્કૃતિમાં પ્રતીકપૂજાના માધ્યમમાં ઉપકારી પદાર્થો, શક્તિઓ તથા 
શ્યક્તિઓ પ્રત્યે કૃતઘ્નતાનો ભાવ સમાયેલો છે. દેવોની ઉપાસનાથી પ્રેરણા મેળવીને માણસ 
દિવ્યગુણોથી સંપન્ન બની શકે એ જ ઉદ્દેશ્યથી પૂજાઉપાસનાનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. 
: સ્વસ્તિક વૈદિક સંસ્કૃતિનું એક મહત્ત્વનું પ્રતીક છે. તેનો અર્થ ચિરંતન સત્ય, શાશ્વત શાંતિ 
અને અનંત સૌદર્ય માનવામાં આવે છે. વૈદિકકાળથી સ્વસ્તિકની પરંપરા ચાલી આવી છે. 
ચમાથણ તથા મહાભારતકાળનાં નામ સ્વસ્તિક નામથી પ્રસિદ્ધ છે. 

સામુદ્રિક શાસ્ત્ર પ્રમાણે તે એક માંગલિક ચિહ્ન છે. તેને ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે. સ્વસ્તિક 


છે. વેદોમાં પ્રકાશ, કલ્યાણ તથા દીર્થાયુના અર્થમાં અનેક સ્થળે સ્વસ્તિકનો 


પર સ્વસ્તિકનું ચિદ્ર જોવા મળે છે. 
જે પણ પ્રચલિત છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને 


ન 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


લેન્ડમાં ભાવરી જાર્મના લોકો સ્વસ્તિકને શુભ પ્રતીક માને છે. જાપાનમાં પવિત્ર જળથી 
પર સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન બનાવવામાં આવે છે. કોરિયામાં પાલખી પર સ્વસ્તિક ચીતરેલો 
ક છે. ચીનમાં સ્વસ્તિક અસંખ્યતાનું પ્રતીક છે. તિબેટના લોકો પોતાના શરીર પર સ્વસ્તિક 
છુંદાવે છે. ઇટાલી, અલ્જિરિયા તથા ઇજિપ્તમાં તેનો ઘણો પ્રચાર થયો છે. ગ્રીસમાં માટી, પિત્તળ 
તથા સોનાનાં વાસણો પર સ્વસ્તિકનું ચિદ્ર બનાવવામાં આવે છે. સાઇપ્રસ ટાપુના દેવોની મૂર્તિઓ 
પર સ્વસ્તિક ચિદ્ન બનાવવામાં આવે છે. 
ખ્રિસ્તીઓનો કોસ સ્વસ્તિકનું જ રૂપાંતર છે. ૩ શબ્દની રચના અને આકારની સમીક્ષા કરતાં 
સ્વસ્તિક અને ૩ માં ઘણી સમાનતા જોવા મળે છે. ઝં અખંડ ચિદાનંદની સત્તાનું પ્રતીક છે, 
ભગવાનનું અક્ષર રૂપ છે. તેથી સ્વસ્તિક જ ૩ રૂપમાં પરમાત્માનું પ્રતીક છે એવું માનવામાં આવે 
છે. ગીતાના અગિયારમા અધ્યાયમાં ડં ની મહત્તા ભગવાન વાસુદેવે બતાવી છે. તેને પોતાનું 
સ્વરૂપ તથા પ્રાર્થના, તપ, યજ્ઞ અને વેદમંત્રોનો પ્રારંભિક અક્ષર કહ્યો છે. 
દિવાળી પર લહ્મીપૂજામાં સ્વસ્તિકને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે તે બધા જાણે છે. તેના વગર, 
લક્ષ્મીપૂજન અધૂરું ગણાય છે. ભારતવર્ષમાં વણિક સમાજમાં સ્વસ્તિકનો ઉપયોગ વિશેષ રૂપે થાય 
છે. ઘરનું દ્રાર, તિજોરી, ચોપડા વગેરે પર લક્ષ્મીજીની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી સિંદ્રથી 
સ્વસ્તિક બનાવવામાં આવે છે. ગુજરાત તથા મહારાષ્ટ્રમાં દરેક પર્વ પર ઘરના ઉંબરા પર સ્વસ્તિક 
પાડવાને ખૂબ શુભ તથા મંગલકારી માનવામાં આવે છે. બૌદ્ધ તથા જૈનોની જેમ શીખધર્મમાં પણ 
તેનું મહત્ત્વ છે. 
સ્વસ્તિકમાં વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિના કલ્યાણનો ભાવ રહેલો છે. સ્વસ્તિક અનાદિ છે. 38 અન્તે 
સ્વસ્તિક ભારતીય સંસ્કૃતિનાં એવાં બે પ્રતીકો છે, જે વિશ્વબ્રહ્માંડને પોતાની અંદર સમાવી લે છે. 
લગ્નની આમંત્રણપત્રિકાઓમાં સ્વસ્તિકને સ્થાન આપવાની પાછળ એક મનોવૈજ્ઞાનિક પા 
પણ છે. સ્વસ્તિક જોઈને મનમાં સાત્વિક ભાવ જાગે છે. કર્ણટિકમાં સ્વસ્તિક નામનું વ્રત પ્રસિદ્ધ છે. 
મનુષ્યની સાચી ઉન્નતિ તથા સંસારમાં શાંતિ સ્વસ્તિકની ધારણા વગર શક્ય નથી. આપણે તેન 
મહત્ત્વ તથા સંદેશને સમજીને તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. તે આપણી સંસ્કૃતિની ઓળખ છે. 
પ્રશ્નો- ચ 
૧, સ્વસ્તિકમાં કોના કલ્યાણનો ભાવ રહેલો છે ? 
ર. તમે માંગલિક કાર્યોમાં ડં તથા સ્વસ્તિકનો ઉપયોગ ક્યારે કરો છો અને શા માટે? _ 


૩. વૈદિક સંસ્કૃતિનું એક અત્યંત મહત્ત્વનું પ્રતીક કયું છે? 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


પાઠ -૦૪ 


ક્રાંતિકારી ચંદ્રશેખર આઝાદ 


ભારતન સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં યુવાન કાતિકારીઓન ફાળો બહુ મેટા 
હતા. આજના યુવાન ભારતના ઉક્જવળ ભવિષ્યનું 'નિમ/ણ કરવાન 
સંકલ્પ જ્યારે વેશે અને ભારતમાતના ગૌરવની કરીથી સ્થાપન કરવા 
માટે નિશ્રય કરશે ત્યારે જ એ બલિદાની યુવાનના આત્માને થઈતિ અને 
પ્રસન્નતા મળશે. 


બનારસમાં ૧૯૨૧ના ડિસેમ્બર મહિનામાં એક જગ્યાએ 
અંગ્રેજ પોલીસો સત્યાગ્રહીઓને દંડાથી મારી રહ્યા હતા. તેઓ 
તેમને પકડીને ઘસડી રહ્યા હતા. પોતાની નજર સામે આવું બધું 
થતું જોઈને કિશોર ચંદ્રશેખરનું લોહી ઊકળા ઉઠયું. ગુસ્સે થઈને 
ચંદ્રશેખરે પોલીસ અધિકારીને પથ્થર માર્યો. તે તેના માથામાં 
વાગ્યો. અધિકારી લોહીલુહાણ થઈ ગયો. આ ઘટનાથી 
પોલીસોમાં ખળભળાટ મચી ગયો. હવે પથ્થર મારનારની લોધ 
શરૂ થઈ. ચંદ્રશેખર તો ક્યારનાય ત્યાંથી પલાયન થઈ ગયા હતા, 
,_ પરંતુ એક પોલીસવાળાએ તેમના કપાળ પરતું તિલક જોઈ લીધું હતું. પોલીસની ટુકડી 
નગરમાં તપાસ કરવા લાગી અને અંતે તેઓ ચંદ્રશેખરને ઘેર પહોંચી ગયા. 
ઔરડામાં દેશભક્તિનું વાતાવરણ હતું. ચંદ્રકેખરના માથા પર તિલક જોઈને સિપાઈ 
ઔળખી ગયો કે આ તે જ છોકરો છે. સિપાઈઓએ તેમની ધરપકડ કરી. તેમને 
પોલીસથાણે લઈ જઈને કોટડીમાં પૂરી દીધા. શિયાળાના દિવસો હતા. કડકડતી ઠંડી 
પડી રહી હતી. રાત્રે તેમને ઓઢવા માટે કશું આપવામાં ના આવ્યું. રાત્રે ઠંડી ખૂબ 
રહી હતી. થાણાના ઇન્ચાર્જે વિચાર્યું કે છોકરો ઠંડીમાં ઠરી ગયો હશે. ચાલ, 
દઈ આવું. તેણે ત્યાં જઈને જોયું તો ચંદ્રશેખર લંગોટ પહેરીને દંડ કરી રહ્યા 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ૯ 


ન નામ શું છે ? ચંદ્રશેખરે નીડરતાથી જવાબ આપ્યો, “આઝાદ.' પિતાનું નામ ? 
સ્વતંત્રતા.” 
મેજિસ્ટ્રેટ આવા જવાબો સાંભળીને દગ રહી ગયો. તેણે ત્રીજો પ્રશ્ચ પૂછયો , “તારું 
થર ક્યાં છે ? ” “જેલખાનામાં.'' ગ 
્ આવો જવાબ સાંભળીને મેજિસ્ટ્રેટ રાતોપીળો થઈ ગયો. ગુસ્સે થઈને ચંદ્રશેખરને 
નૈતરના પંદર ફટકા મારવાનો દંડ કર્યો. નેતરના દંડાનો માર બહુ ભયંકર હોય 
છે. પંદર દંડાની સજાથી શરીર પરની ચામડી પણ નીકળી જાય. 
જલ્લાદના હાથે તેલ પિવડાવેલો નૈતરનો દંડો જયારે શરીર પર પડે છે ત્યારે 
ચામડી ઊખડી જાય છે. ચંદ્રશેખરને જેલર ગંડાસિંહ સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો . 
લંગોટ સિવાય બાકીનાં બધાં કપડાં ઊતરાવી દીધાં . 
જેલર ગંડાસિંહે જલ્લાદને બોલાવીને ફટકા મારવાનું કહ્યું. બીજી બાજુ જેલર 
ફટકા ગણવા લાગ્યો. જલ્લાદે તેલ પિવડાવેલો નેતરનો દંડો ચંદ્રશેખરની પીઠ પર 
માર્યો, તેની સાથે જ વીર ચંદ્રશેખરે જયથોષ કર્યો - “ભારતમાતાકી જય” પહેલા 
ફટકાથી જ પીંઠ પરની ચામડી ઊખડી ગઈ, છતાં ચંદ્રશેખરના મોઢામાંથી ઊંહકારો 
પણ ના નીકળ્યો. જેલરે ફરીવાર કહ્યું - બે. જલ્લાદે બીજી વાર દંડો ફટકાર્યો. 
તેની સાથે જ અવાજ ગુંજી ઉઠચો - “ભારતમાતાકી જય.'' શરીરમાંથી લોહી 
નીકળવા લાગ્યું, એમ છતાં ચંદ્રશેખરના ચહેરા પર દુઃખનો કોઈ ભાવ નહોતો. 
ગંડાસિહે ત્રીજી વાર કહ્યું - ત્રણ. જલ્લાદે પૂરી શક્તિથી ત્રીજો ફટકો માર્યો, એમ 
છતાં ચંદ્રશેખરે સિંહનાદ કર્યો. - “ભારતમાતાકી જય.” ચંદ્રશેખરના ઘામાંથી લોહી 
તથા માંસ બહાર નીકળી રહ્યું હતું , છતાં આઝાદીનો મતવાલો ચંદ્રશેખર સંપૂર્ણ 
શાંત હતો. 
અદાલતમાં બધા લોકો દિગ્મૂઢ થઈ ગયા હતા. જલ્લાદ ફટકા મારતો ૧ 
હતો. દરેક ફટકે આઝાદ જયઘોષ કરતા, તે તેનો અવાજ બધાને હચઃ 
નાખતો. દીવાલો પણ પડઘો પાડતી - “ભારતમાતાકી જય.” 
ચંદ્રશેખરનું આખું શરીર લોહીલુહાણ થઈ ગયું. માંસના લોચા બહાર નં 
હતા. ચામડી લટકી રહી હતી, છતાં તેમના ચહેરા પર પીડાનો કોઈ અણસાર 
ચારેય તરફ એક જ જયઘોષ હતો - “ભારતમાતાકી જય, ( 
જિંદાબાદ.” વાતાવરણ નારાઓથી ગુજી ઉઠયું હતું . અદાલતના દરવા' 
હજારોની સંખ્યામાં લોકોની ભીડ ભેગી થઈ ગઈ હતી. સજા પૂરી 
ચંદ્રશેખર આઝાદ જેવા બહાર આવ્યા કે તરત જ જનતાએ તેમનું ઉમળકાભર્યું સ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


“ભારતમાતાકી જય'””ના નારા લગાવ્યા તથા બ્રિટિશ રાજ્ય પ્રત્યે વિરોધ પ્રગટ કર્યો. આઝાદ ધર 

ફૂલોની વર્ષા થઈ રહી હતી, આઝાદનું લોહીલુહાણ શરીર ફૂલોના હારથી લદાઈ ગયું હતું. 
બનારસના જ્ઞાનવાપી મહોલ્લામાં કાંતિની લહેર કેલાઈ ગઈ હતી. નેતરના દડાની ઘટનાએ 

ચંદ્રશેખરને એક લોકપ્રિય તથા નીડર નેતાના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ કરી દીધા હતા. ખરેખર તો આ ઘટના 


ચંદ્રશેખરના ભાવિ ક્રાંતિકારી જીવન માટે પહેલું પગથિયું હતું. આ ઘટના પછી ચંદ્રશેખર “આઝાદ' 
બન્યા હતા. 


પ્રશ્રો - 

૧. ચંદ્રશેખરે મેજિસ્ટ્રેટને પોતાનો પરિચય કયા રૂપમાં આપ્યો? 

ર. નેતરના દંડાનો માર ખાતી વખતે ચંદ્રશેખરના મોંમાંથી કયા શબ્દો નીકળ્યા? 
૩. ચંદ્રશેખરનું જન્મસ્થળ કયું હતું ? 


શિવાજીને શિખામણ મળી 


તે દિવસોમાં શિવાજી છાયામાર યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા. તેઓ એક સાત્રે થાકીને 
લોથપોથ થઈ ગયા અને એક ડોસીની ઝૂંયડીઓ જઈ પહોંચ્યા. ભૂખથી વ્યાકુળ 
થયેલા શિવાજીએ કંઈક ખાવાનું માગ્યું. ડોસીના ઘરમાં કોદરી હતી. તેણે પ્રેમથી 
તે રાંધી અને શિવાજી સામે પતરાળામાં પીરસી. ભૂખથી વ્યાકુળ બનેલા શિવાજી 
જ%૯ટી જલટટી ખાવા ગયા તેમાં આંગળીએ દાઝ્યા. ડોસી જોઈ રહી હતી. તેણે 
કહ્યું કે સિષાઈ, તું યણ શિવાજી જેવો મૂર્ખ છે. શિવાજી આ સાંભળીને ચંક્યા. 
તેમણે ડોસીને પૂછયું કે માતા, મારી મૂખ્તિ! બતાવો અને સાથે શિવાજીની મૂખઈ 
પણ જણાવો. 
| ડોસીને કહ્યું, “તે ધાર પરની થોડીક ઠંડી કોદરી ખાવાના બદલે વચમાં જથ 
રે નાખ્યો અને એના પરિણામે તું દાઝ્‌યો. આવી % મૂખાઈ શિવાજી પણ કરે છે,તે 
દૈરદૂર આવેલા નાના કિલ્લાઓને સહેલાઈથી જીતીને પોતાની શક્તિ વધારવાના 
[બદલે સીધો મોટા કિલ્લા પર હુમલો કર છે અને એના લીધે હારે છે.” શિવાજીને 
નિષ્ફળતાનું કારજ સમજાઈ ગયું. તેમણે એ ડોસીમાની શિખામણ માની 

ઊં નાના કિલ્લાઓને લક્ષ્ય બનાવી જીતવા માંડયા. એ નાની નાની 
ણ મળવાથી તેમની થક્તિ વધી અને તેમને વિજય મળતો ગયો. 


પાઠ -૦૫ 
વનસ્પતિ વિજ્ઞાનના જન્મદાતા - 


જગદીશચંદ્ર બોઝ 


“શ્રીમાન બોઝે વનસ્પતિ વિજ્ઞાનનાં જે અમૂલ્ય તથ્યો સંસારને આપ્યાં છે એમાંના દરેક માટે 
વિજયસ્તંભની સ્થાપના કરવી યોગ્ય રહેશે.”' આ શબ્દો પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આઇન્સ્ટાઇને વનસ્પતિ 
વિજ્ઞાનના જન્મદાતા સર જગદીશચંદ્ર બોઝ વિશે કહ્યા હતા. 

વૈજ્ઞાનિકજગદીશચંદ્રનો જન્મ ૩૦ નવેમ્બર, ૧૮૫૮ના રોજ ઢાકા જિલ્લાના વિક્રમપુર ગામમાં 
થયો હતો. પિતાએ પોતાના પુત્રને શહેરની કોઈ મોટી નિશાળમાં ભણવા મોકલવાના બદલે 
ગામની શાળામાં જ ભણાવ્યો. ગામની નિશાળમાં જ તેમને સાચી માનવતાના પાઠ ભણવા મળ્યા 
તથા તેઓ પ્રકૃતિને પ્રેમ કરતાં શીખ્યા. જગદીશચંદ્ર ખૂબ જિજ્ઞાસુ હતા અને. બચપણથી જ સાહસિક 
કાર્યો કરવામાં તેમને ખૂબ રસ હતો. 

ગામની નિશાળમાં અભ્યાસ પૂરો કરીને કલકત્તાની સેન્ટ ઝેવિયર કોલેજમાંથી તેમણે બી.એ.ની 
પરીક્ષા પાસ કરી. તેમની ઈચ્છા ઈંગ્લેન્ડ જઈને આઇ.સી.એસ.ની પરીક્ષા પાસ કરવાની હતી, 
પરંતુ તેમના પિતા તેમને સરકારી ઓફિસર બનાવવાના બદલે વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધારીને 
દૈશસેવાને યોગ્ય બનાવવા ઇચ્છતા હતા. એના પરિણામે જગદીશચંદ્ર બોઝે ઇંગ્લેન્ડ જઈને લંડન 
વિશ્વવિઘાલયમાંથી બી.એસ.સી.ની પરીક્ષા પાસ કરી અને સ્વદેશ પાછા ફર્યા. 
સ્વદેશ પાછા કરતાં તેમને કલકત્તાની પ્રસિડેન્સી કોલેજમાં ભૌતિકશાસ્ના પ્રોફેસર નીમવામાં. 


ત્રીજા ભાગનો પગાર ભારતીય પ્રાધ્યાપકોને આપવામાં આવતો હતો. સ્વાભિમાની અઃ 
જગદીશચંદ્રને આ નીતિ ખૂબ ખટકી. તેમણે તેની વિરુદ્ધ શાંત આંદોલન શરૂકર્યું. પોતાનું ભટ 
કાર્ય તેઓ નિયમિત રૂપે કરતા રહ્યા, પરંતુ ત્રણ વર્ષ સુધી તેમણે પગાર ના લીધો. તેમને પ 
આર્થિક મુશ્કેલી ભોગવવી પડી, છતાંય તેઓ ડગ્યા નહિ. અંતે તેમનો વિજય થયો. 
નિયુક્તિના દિવસથી ત્રણ વર્ષનો અંગ્રેજ પ્રાધ્યાપક જેટલો જ પગાર આપવામાં આઃ 
મયદિત સાધનોથી નિરંતર પરિશ્રમ કરીને તેમણે વિજ્ઞાનજગતને ઘણુંબધું આપ્યું છે.. 
માર્કોની પહેલાં જ જગદીશચંદ્ર બોઝે કલકત્તાના કલેક્ટરની હાજરીમાં તાર વગર ૨ 
મોકલવાનો સફળ પ્રયોગ4કરી બતાવ્યો હતો. ગુલામ દેશના નિવાસી હોવાના કારણે આ 
દુભગ્યિ હતું કે આ શોધનું શ્રેય માર્કોનીને મળ્યું. એકવાર જગદીશચંદ્ર વિદ્યુતતરંગો વિશે સંઃ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


કરી રહ્યા હતા. તે વખતે તેમણે_જોયું કે કેટલીક ધાતુઓમાં વિઘ્યુતતરંગોના કારણે વારંવાર થાક 
પેદા થાય છે. થોડો આરામ કર્યા પછી યંત્ર ફરીથી પહેલાંની જેમ પોતાનું કાર્ય શરૂ કરી દે છે. 
આના પર વિચાર કરતાં કરતાં તેમણે શોધ કરી કે ભૌતિક કારણોની જેવી પ્રતિક્રિયા જીવોમાં થાય 
છે એવી જ પ્રતિક્રિયા ધાતુ વગેરે જડ વસ્તુઓમાં પણ થાય છે. 
ડૉ. બોઝે આ બાબતને સિદ્ધ કરીને બતાવ્યું કે પ્રાણીજગતની જેમ જ વનસ્પતિજગત પણ 
ભૌતિક કારણોથી પ્રભાવિત થાય છે. તેઓ સૂતાં-જાગતાં અને ખાતાં-પીતાં સુખદુખનો અનુભવ 
કરેછે. તે માટેતેમણે કેટલાંક યંત્રો બનાવ્યાં. તેમણે છોડવાઓમાં થતા સૂક્મ આંતરિક પરિવર્તનની 
શોધ માટે રેજોનન્ટ રેકોર્ડર નામનું યંત્ર બનાવ્યું. એ સાધનની મદદથી ડો. બોઝે શોધી કાઢયું કે 
છોડવાઓને પણ ઝટકો લાગે છે, થાક લાગે છે તથા ઊંઘ-આવે છે. તેમની ઉપર ઝેરી પદાર્થોની 
અસર પણ થાય છે. ડો. બોઝે છોડવાઓની વૃદ્ધિને માપવા માટે ફેસ્કોગ્રાક નામનું યંત્ર બનાવ્યું. 
છોડવાઓમાં ક્લોરોફિલ દ્વારા પોતાનું ભોજન પોતે જ તૈયાર કરવાની કયાની શોધ માટે તેમણે 
ફોટોસિન્થેટિક રેકોર્ડર નામનું મહત્ત્વનું સાધન પણ બનાવ્યું. 
તેમની પ્રતિભાનું અંગ્રેજોએ ખૂબ સન્માન કર્યું. તેમને લંડનની રોયલ સોસાયટીના સભ્યપદથી 
સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, પરંતુ તેમને સાચું સન્માન તો આપણે ભારતીયો વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિમાં 
અગ્રેસર બનીને જ આપી શકીએ. 
પ્રશ્નો- 
૧. જગદીશચંદ્ર બોઝનો જન્મ ક્યાં અને ક્યારે થયો હતો ? 
૨. લંડનથી પાછા ફર્યા પછી જગદીચંદ્રને કઈ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક બનાવવામાં આવ્યા ? 
8. ડો. બોઝે કયા વિષયમાં સંશોધન કર્યું અને શું સિદ્ધ કરી બતાવ્યું ? 
૪- ડો. બોઝને અંગ્રેજોએ કઈ રીતે સન્માનિત કર્યા? 


પ. શું તમે ડો. બોઝના વિચારો સાથે સંમત છો ? તમે છોડ તથા વૃ્યો સાથે કેવો વ્યવહાર કરશો? 
ણં 


પાઠ -૦૬ 


ગાયનું દૂધ આરોગ્યવર્ધક 


પશુઓમાં ગાયને સૌથી વધારે ઉપયોગી માનવામાં આવી છે કારણ કે - 
* ગાયનાં નરમાદા બંને સમાન રીતે ઉપયોગી છે. ક 
: નાનાં ખેતરો ખેડવા માટે બળદ કરતાં વધારે સારું સાધન બીજું કોઈ નથી. .,. 
* ગૌમૃત્રનો જંતુનાશક રસાયણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

- ગાયનાં દ્ધ, દહીં, ઘી, મૂત્ર, છાણ વગેરેનો ઉપયોગ આયુર્વેદિક ઔષધી તરીકે થાય છે. 

, ગાયનું દૂધ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ગુણકારી અને સર્વોત્તમ છે. 

દૂધમાં ચરબી જોવાના ભ્રમના કારણે લોકોએ ગાયના બદલે ભેંસો પાળવાનું શરૂ થયું. 

આનાથી ઊલટું, દુનિયાના સમૃદ્ધ અને પ્રગતિશીલ દેશો જેવા કે અમેરિકા, રશિયા, ડેન્માર્ક, 
સ્વીટ્ઝરલેન્ડ વગેરે ગાયો પાળે છે. કેટલાક દેશોમાં તો ભેંસ જોવા જ નથી મળતી. જે શ્રેઠ ગુણોના 
કારણે ગાયનું દૂધ આખા વિશ્વમાં આરોગ્ય માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે તેનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે - 

૧. આહારશાસ્રીઓએ ગાયના દૂધને સંપૂર્ણ ખોરાક ગણ્યો છે. જો માણસ ખોરાક તરીકે ફક્ત. 
ગાયના દૂધનું સેવન કરે તો તેને શરીર માટે જરૂરી બધાં તત્ત્વો મળી જાય છે. એમાં પ્રોટીન ૦.૯૪, 
ચરબી ૧.૦૯, ક્ષારો ૧.૬ , ચારેય જીવનરક્ષક વિટામિનો ૧.રપ હોય છે. ગાયના દૂધમાંથી ચાર 
ઈંડાં અન્તે ર૫૦ ગ્રામ માંસમાંથી પ્રાપ્ત થાય તેના કરતાં પણ વધારે શક્તિ મળે છે. 

ર. ભેંસના દૂધમાં ચરબી વધારે હોવાના કારણે તે પચવામાં ભારે હોય છે, આથી તે બાળકો, 
સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધો તથા રોગીઓને પોષણ આપવાને બદલે નુકસાન કરે છે. તે કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે. 
એના કારણે હૃદયરોગ થાય છે, જ્યારે ગાયના દૂધમાંથી મળતી ચરબી શરીરને અનુકૂળ હોય ' 
અને તે પાચનક્રિયામાં મદદ કરે છે. ધ હ 

૩. નવજાત બાળક માટે માના દૂધનો વિકલ્પ ફક્ત ગાયનું દૂધ જ છે કારણ કે ગાયના 
ક્ષારો તથા પાચક રસો પૂરતા પ્રમાણમાં હોય છે- માના દૂધની જેમ જ ગાયનું દ્ધ પોષક હો 
કારણે તેને ગૌમાતા કહેવામાં આવે છે. , 

૪. ગાયના દૂધમાંથી મળતું પ્રોટીન ઉત્તમ કક્ષાનું હોય છે. તે શરીરના વિકાસ તથા પાટે 
અત્યંત જરૂરી છે. ગાયના દૂધમાં એકવીસ પ્રકારના એમિનો એસિડ જોવા મળે છે. તે પ્ર 

વધારે ગુલ્રકારી બનાવે છે. 
પ. દૂધની ઉપયોગિતા તથા શ્રેતાનો આધાર ચરબી નથી, પરંતુ તેમાં રહેલા ખનીજ 
તથા રાસાયણિક તત્ત્વો છે. ગાયના દૂધમાં ઘણાં શક્તિવર્ધક તત્ત્વો હોય છે, મુખ્યત્વે તેમાં એન્ઝા 


તન 


“દ્વા તબ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ૧૪ 


પેરિવિક્ટેજ, રિટક્ટેડ, લાઇપેઝ, ગેટાલેઝ વગેરે છે. વિટામિન એ-૧, કેરોટિન 1-ઈ, ટોકૉકેચલ 
વિટામિનબી-૧, બી-ર , બી-૩, બી-૪ તથા વિટામિન-સી હોય છે. 
૬. ગાયનું દૂધ માત્ર ખોરાક નથી, પરંતુ આયુર્વેદમાં તેને પ્રકૃતિએ આપેલું રસાયણ માનવામાં 
આવે છે. તે દુર્બળ લોકો તથા રોગીઓને નવજીવન આપે છે. લોહીની ઊણપ, સંગ્રહણી, પાંડુરાત, 
પિત્ત, ક્ષયરોગ વગેરેમાં ઔષધીની સાથે સાથે પછ।ના રૂપમાં દૂધનું સેવન કરવાથી જલદી લાભ 
ર થાય છે. તે કફ, વાત તથા પિત્તથી થતા શૈગોનું શમન કરે છે. બળ તથા આરોગ્ય વધારવામાં 

ગાયના દૃધને અત્તુપમ માનવામાં આવ્યું છે. કાળી ગાયનું દૂધ વાતનાશક અને વધારે ગુણવારળું હોય 
__ છે.પીળી(લાલાશ પડતો પીળો) ગાયનું દૂધ પિત્ત અને વાતનો નાશ કરે છે. સકેદ ગાયનું દૂધ ક્ક્ને 
ઓછો કરનાર તથા થોડું ભારે હોય છે. લાલ અને કાબરચીતરી ગાયનું દૂધ વાતનો નાશ કરે છે 
બાખડી ગાયનું દૂધ ત્રણેય દોષોને દૂર કરે છે તથા તે તૃપ્તિકારક અને બળ આપનાઝં હોય છછે 
આનાથી ઊલટું, ભેંસનું દૂધ ભારે, ઊંઘ વધારનાર અને કફકારક હોય છે. 

છ. ડો. પીપલ્સે ગાયના દૂધનાં પરીક્ષણો કરીને જાઠ્યું છે કે જો ગાય કોઈ ઝેરી પદાર્થ ખાઈ જૂજ 
તો પણ તેના દૂધમાં તેની અસર થતી નથી કારણ કે તેના શરીરમાં સામાન્ય ઝેરને પચાવી નાખવાની 
પૂરી શક્તિ છે. બીજાં પ્રાણીઓના દૂધમાં આવી શક્તિ હોતી નથી. ડો. પીપલ્સના આ સંશોધનને 
ન્યુયોર્કના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ સમર્થન આપ્યું છે. 

૯. ગાય સ્વભાવથી સંવેદનશીલ હોય છે. તેના શરીર પર જો માખી બેસે તો પણ તે ચામ! 
બજાવીને તેતે ઉડાડ મૂકે છે. ગાયનું દૂધ શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્ય વધારનારું છે. 

ઉપરનાં તથ્યો જોતાં નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે ગાયનું દૂધ ઉપરની બધી વિશેષતાઓથી યુક્ત હોવાના 
કારણે સૌથી વધારે ઉપયોગી છે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનાં પાંચ તત્ત્વો ગંગા, ગાયત્રી, ગીતા 
તથા ગુરુની સાથે ગાયને પણ પૂજનીય માનવામાં આવી છે. બીજાં પ્રાણીઓના દુધના બદલે 
[ને જ ઉપયોગી માનવામાં આવ્યું છે કારણ કે જે રીતે માતાના દૂધની સાથે તેના સંસ્કાર 


છે એ જ રીતે ગાયના સંસ્કાર તેનું દૂધ પીનાર લોકોમાં પણ અવશ્ય આવે છે. 
મે 


માટે સૌથી સારું દૂધ ક્યા પ્રાણીનું ગણાય છે ? 
કેટલા પ્રકારનાં શક્તિવર્ધક તત્ત્વો જોવા મળે છે? 


૧૫ 


પાઠ -૦૭ 
ભારતનું હદય, કળા, સંસ્કૃતિ તથા પર્યટનનું પ્રસિદ્ધ કેન્દ્ર - 


મધ્યપ્રદેશ 


ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક અદ્ભુત રૂપ મધ્યપ્રદેશમાં જોવા મળે છે. મધ્યપ્રદેશમાં 
વાસ્તુકલા, ભીંતચિત્રો તથા પથ્થરની ઇમારતોના અનેક નમૂના છે. તેમના પથ્થરો પર્‌ 
ભૂતકાળનો ઇતિહાસ આજે પણ જીવંત છે, ભોપાલની પાસે 'ભીમબેઠકા'ને પુરાતત્ત્વની 
દૃષ્ટિએ વિશ્વની અમાનત માનવામાં આવે છે. ખજૂરાહો તથા ઓરછાનાં વિશ્વપ્રસિદ્ધ 
પુરાતત્ત્વીય મંદિરો, ઉજજૈનનું મહાકાલેશ્વર મંદિર, સાંચીનો પ્રાચીન બૌદ્ધ્તૃપ, ગ્વાલિયરનો 
ભવ્ય કિલ્લો તથા ગુજરી મહેલ, માંડુનો કિલ્લો, તે ઉપરાંત ભેડાઘાટનો જળધોધ, પંચમઢીની 
પાંડવોની ગુફાઓ તથા બીજાં જોવાલાયક સ્થળો છે. રાજધાની ભોપાલ વિશાળ તળાવ 
માટે પ્રસિદ્ધ છે. 


મધ્યપ્રદેશમાં સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય, મહાકવિ કાલિદાસ, 
ભોજ, સંગીત સમ્રાટ તાનસેન, મહાન ક્રાંતિકારી ચંદ્રશેખર આઝાદ વગેરે પેદા થ* 
માળવાની રાણી અહલ્યાબાઈનો મહેશ્વર કિલ્લો, રાણી દુગવિતીનો ગઢમં. 
ગ્વાલિયરના કિલ્લાની નજીક મહારાલ્રી લક્ષ્મીબાઈના સમાધિસ્થળે બનેલી 
શ્રદ્ધા તથા પૂજાને પાત્ર બનાવી દધી છે. 


કૈત્ર લગભગ બે કિ_મી. છે. કહેવાય છે કે આ ટાપુ પર રાજા માંધાતાએ ત 
શિવલિંગ અણઘડ છે. છીલ્વી હથોડીથી તેને સુંદર રીતે ઘડવામાં આવ્યું નથી. 
સોથી પણ વધારે નાનાં મોટાં શિવલિંગોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને તે 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


સસરાના... 


નાનાં મોટાં મંદિર તથા જુદાં જુદાં નામ છે. ત્રજ્ા દિવસની પાંચ કોશની પરિક્રમામાં એ 
બધાંનાં દર્શન થઈ જાય છે. નજીકમાં સીતાવાટિકા છે. ત્યાં મહર્ષિ વાલ્મીકિનો આશ્રમ 
હતો. સીતાજી ત્યાં રહેતાં હતાં એવું કહેવાય છે. પો 
અમરકંટક - નર્મદાને પવિત્ર નદી માનવામાં આવે છે. તે અમરકંટકમાં આવેલા એક 
કુંડમાંથી નીકળે છે. તેને પાકો બનાવી દેવામાં આવ્યો છે, તેના અગિયાર ખૂણા છ. તેમાં 
ઊંતરવા માટે ચારેય બાજુ પગથિયાં છે. તે યેલી પર્વતમાળાને મેકલ, પર્વત 
કહે છે. તેના પર વ્યાસ, ભૃગુ, કપિલ, વગેરે :ટષિઓએ તપ કર્યું હતું. રાજા મૈકલે તે 
પ્રદેશને સુવિકસિત કરવા માટે વિશેષ પ્રયત્નો કર્યા હતા, તેથી તેમના નામ પરથી તે 
પર્વતમાળાનું નામ મૈકલ પડ્યું. નર્મદાજીના મુખ્ય મંદિર ઉપરાંત બીજાં પંદર નાનાં મોટાં 
મંદિરો છે. આ સ્થળે માર્કડેય તથા ભૃગુ કષિના આશ્રમો પલ હતા. ગોરખનાથના ગુરુ 
મત્સ્થેન્દ્રનાથ અને કબીરદાસે પણ ત્યાં નિવાસ કર્યો હતો. ત્યાં તેમની સ્મૃતિઓ પણ છે. 
કંપિલધારા, દૂધધારા, ભૃગુકમંડળ વગેરે નાના પરંતુ આકર્ષક ધોધ છે 
ખજૂરાહો - તે મધ્યપ્રદેશનું એક મુખ્ય શ 
છે. તે પ્રાચીન તથા મધ્યકાલીન મંદિરો માટે 
વિશ્વવિખ્યાત છે. તે મધ્યપ્રદેશના છતરપુર 
જિલ્લામાં આવેલું છે. ખજૂરાહોને પ્રાચીનકાળમાં 
ખજૂરપુરા અને ખજૂરવાહિકાના નામે પણ 
ઓળખવામાં આવતું હતું. ત્યાં થણાં પ્રાચીન 
હિંદુ અને જૈન મંદિરો છે. મંદિરોનું શટેર દ્ધ 
ખજૂરાહો આખા વિશ્વમાં વળેલા પથ્થરોથી બનાવેલાં મંદિરોના ક્ારશે પ્રખ્યાત છે. તે આપણા 
દેશનાં સરવોક્કિષ્ટ મધ્યકાલીન સ્મારકો છે. ભારત ઉપરાંત આખી દુનિયામાંથી પ્રવાસીઓ તે 
યનાં પ્રતીકોને જોવા માટે નિરંતર આવતા રહે છકે. હિડુ કળા અને સંસ્કૃતિને શિલ્પીઓએ. 


નહોતો. અશોકનો પુત્ર મહેન્દ્રજ્યારે 
ઘો હતો. 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


૧૭ 


રે વસેલા નગર ઉજ્જયિનીને અવંતિકા પણ કહેવામાં 
ન્ય રેખા ત્યાંથી શરૂ થાય છે, તેથી તેને પૃથ્વીનો 
લિંગોમાંનું મહાકાલનું લિંગ અહીં છે. તે મહાકાલેશ્વર 
ની એક પીઠ પણ અહીં છે. અહીં સતીનું 


ઉજ્જૈન - મધ્યપ્રદેશમાં લિપ્રા નદીના 

આવતું હતું. જ્યોતિષશાસ પ્રમાણે પીં 
આાત્મિપ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. બાર જયોતિ 
તરીકે ઓળખાય છે. પ્રાચીન એકાવન શક્તિપીઠોમાંની 
કપૂંર પડ્યું. જ નિ 

ફે હોપુરખોમાંની એક છે, અહીંનાં જોવાલાયક સ્થળોમાં મહાકાળનું મંદિર, સાંદીપનિ 
ગ્કષિનો આશ્રમ વગેરે છે. તે ક્ષિપ્રા નદીના કિનારે. આવેલો છે. ત્યાં કૃષ્ણ અને સુદામા ભણ્યા 
હતા. ભર્તુહરિએ તપ કર્યું હતું તે ગુફા પણ ત્યાં છે. આ ક્ષેત્રમાં અ્ટાવીસ તીર્થો, બાર યાત્રામાર્ગો, 
સાત સાગરો, આઠ ભૈરવ, અગિયાર રુદ્રો તથા નવદુગઓનાં જુદાં જુદાં સ્થળે મંદિરો આવેલાં 
છે. અહીં કેટલીય પરિકમા યાત્રાઓ નીકળે છે. સંપ્રદાયભેદથી તેમના સમય. અને માર્ગો પણ જુદા 


જુદા હોય છે. ઉજ્જૈનના પાવન તીર્થમાં મહાકુંભોમાંથી એક મહાકુંભ બાર વર્ષ પછી ભરાય છે. 
તેમાં લોકો પવિત્ર ક્ષિપ્રા નદીમાં સ્નાન કરીને મહાકાળ શિવની પૂજાઅર્ચના કરે છે. 


પ્રશ્નો - ૧. મધ્યપ્રદેશનાં પ્રસિદ્ધ તીર્થોનાં નામ લખો. 
૨. મહાકુંભ મેળો ક્યાં ભરાય છે અને કેટલા વર્ષ પછી ભરાય છે? 
૩. બાર જ્યોતિ્લિંગોમાંથી મધ્યપ્રદેશમાં કયા સ્થળે જ્યોતિર્લિંગ આવેલું છે ? 


અનીતિથી કમાયેલા ધતનાં ખરાબ પરિણામો 
ભાઈઓ, પૌરાણિક કથાઓથી આપણો ઇતિહાસ ભરેલો છે કે અનાચાર, અની 
તથા અત્યાચારથી કસાયેલું ધન પતત, અકાળ મૃત્યુ તથા અપયશનું કારણ બ 
હિરણ્યકશ્યપ, રાવણ, કંસ જેવા ભયંકર દૈત્યો તેનાં ઉદાહરણ છે. ભારતની ધનર 
લૂંટીને લઈ જનાર સિકંદરનું રસ્તામાં જ રિબાઈ રિબાઈને મૃત્યુ થયું. 


કર્મનું ફળ આજે નહિ તો કાલે ભોગવવું જ પડે છે. એ સૃષ્ટિનો શાશ્ચત 5 
મિત્રો, ગંભીરતાથી વિચાર કરો કે શું અનાચાર તથા અત્યાચાર કરીને મેળવે 


કોઈ સુખી થઈ શક્યું છે ખરું ? હંમેશાં તેમને રાજદંડનો ભય, ચોરીલૂંટફાટનો 


ભ્રષ્ટ રીતે મેળવેલું, શોષણ તથા અન્યાયથી ડરાવી ધમકાવીને, અપહરણ કં 
ભારી નાખવાનો ભય બતાવીને કમાયેલું ધન શું કોઈને જીવનમાં શાંતિ આ' 
ખરું ? એવા લોકોને મર્યા પછી પણ શાંતિ મળતી નથી. દ 


પાઠ -૦૮ 
તન, મત,ધનને બરબાદીથી બચાવવાં હોય તો 


નશાથી સાવધાન 


મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું છે, “દારૂ, તમાકુ અને બીજા માદક પદાર્થો સ્વાસ્થ્યના મોટા 
શત્નુ છે. તે માણસને શારીરિક, માનસિક, આર્થિક તથા નૈતિક દષ્ટિએ બરબાદ કરી દે 
છે.” 

તમે લોકોને બીડી, સિગારેટ, હુક્કો, ચલમ પીતાં તથા ગુટકા, તમાકુ, જરદા વગેરે 
ચાવતાં જોયાં હશે. કેટલાક લોકો દારૂ પીને લડાઈઝઘડા, મારપીટ તથા ગાળાગાળી કરે 
છે. તેના પરિણામે ઘરવાળાઓ બધી રીતે દુખી થઈ જાય છે. શું તમે જાણો છો કે તમાકુ 
(બીડી, સિગારેટ, ગુટકા, છીંકણી)નું સેવન કરવાથી થતા રોગોના કારણે દૃનિયામાં દર 
વર્ષે સિત્તેર લાખ કરતાં પણ વધારે લોકો મરે છે. ભારતમાં તમાકુના સેવનથી થતા રોગોના 
કારણે દર વર્ષે દસ લાખ કરતાંય વધારે લોકો મોતનો શિકાર બને છે. 
તમાકુના સેવનથી હાર્ટએટેક, ધમનીના રોગ, ફેફસાંનું કેન્સર, મોં, હોઠ, જીભ, ગળું 
વગેરેનું કૅન્સર થાય છે. આ ઉપરાંત શરીરનાં બીજાં અંગો પણ રોગિષ્ઠ બની જાય છે. 
.કુષ્રપાન કરનાર પોતાને જ તુક્સાન.નથી પહોંચાડતો, પરંતુ આજુબાજુના લોકોના 


શ્વાસમાં તેણે બહાર કાઢેલો ધુમાડો જવાથી પીનાર જેટલું જ નુકસાન તેમને પણ થાય છે. 


આવા પરોક્ષ ધૂમ્રપાનના કારણે પણ બીમારીઓ થાય છે. આ કારણે ભારત સરકારે સાર્વજનિક 


રવાને દંડનીય ગુનો જાહેર કર્યો છે. તેની અંતર્ગત દંડ તથા જેલની 
છે. 


ક્ના'નશાથી દૂર રહેવું જોઈએ અને બીજાઓને પણ બચાવવા જોઈએ. 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ૧૯ 


આધુનિક સભ્યતાના નામે તમાકુ ખૂબ નુકસાનકારક હોવા છતાં લોકો તેનો ઉપયોગ કરે | 
છે. તેને એક મોટું કલંક જ કહેવું જોઈએ. નશાખોરી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. ધૂમ્રપાનની 
ખરાબ ટેવ આખી દુનિયામાં ફેલાઈ ગઈ છે. તેને જોઈને ચિકિત્સકો, વૈજ્ઞાનિકો તથા વિચારકો 
ચિંતિત થઈ ગયા છે. જો માનવજાતને એ વ્યસનમાંથી બચાવવામાં નહિ આવે તો ધૂમ્નપાનતું 
તૈ ઝેર માનવજાતિને રોગિષ્ઠ તથા અલ્પાયુ બનાવી દેશે. 
તમાકુમાં અઢાર પ્રકારનાં ઝેર જોવા મળે છે. તેમાં મુસિક એસિડ, પાયરોડિન, પાયકોલિત 
લગેરે મુખ્ય છે. એ બધામાં સૌથી ભયંકર નિકોટિન છે. એક પાઉન્ડ તમાકુમાં ૩૫૦ ગ્રૈન 
નિકોટિન હોય છે. પ્રયોગ કરીને જોવામાં આવ્યું છે કે એક દશાંશ ગ્રેન નિકોટિન પણ 
આપણા શરીર પર ખૂબ ખરાબ અસર કરે છે. તે ઝેરની એક ગ્રેન માત્રાથી કૂતરું થોડીક 
મિનિટોમાં જ મરી જાય છે. મનુષ્યને મરવા માટે પણ એકથી દોઢ ગ્રેન નિકોટિન પૂરતું છે. 
જુદા જુદા ધમજ્ઞાતાઓના મતે વ્યસનોનું પરિણામ - 
ડૉ.ઇસ્ટવેન્સ લખે છે કે “તમાકુના સેવનથી ધારણા, ધ્યાન અને યાદશક્તિ દુર્બળ થઈ 
જાય છે.” 
ડૉ, કેલનના મતે “તમાકુનો ઉપયોગ કરવાથી વૃદ્ધાવસ્થા પહેલાં જ માણસની યાદશક્તિ 
તથા જ્ઞાન ઘટી જાય છે. તમાકુના વ્યસનની સાથે સાથે દુનિયામાં પાગલોની સંખ્યા પણ વધી 
રહી છે.” 
વેદોમાં મધપાનને એક મહાપાતક ગણવામાં આવ્યું છે. 
મનુસ્મૃતિમાં વ્યસન કરનાર લોકોને એક વર્ષ સુધી કઠોર પ્રાયશ્રિત્ત કરીને તે પાપઃ 
રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ુ 
બૌદ્ધધરમમાં ગણાવેલાં ચાર મહાપાપોમાં મઘપાન પણ એક છે. 
કુરાનના પારા ૭ સુરત માયદા રૂક - ૧ માં કહ્યું છે, “હે ઈમાનવાળાઓ, દારૂ ત! 
નશીલી ચીજો હરામ છે. એ શેતાની ચીજોથી હંમેશાં દૂર રહો.” 
બાઈબલતું કથન છે, “અંતે નશાખોરોની શેતાનની જેમ દુર્ગતિ થશે, જે 
શશશ નહિ રહી શકે.” 
_ પ્રશ્નો- 
૧. નશીલી વસ્તુઓના સેવનથી થતું નુક્સાન જણાવો. 
ર. વ્યસન કોને કહે છે ? 
૩. તમાકુના સેવનથી થતી અસરો જણાવો. 
૪. બાઇબલમાં નશા વિશે શું કહ્યું છે ? 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


પાઠ -૦૯ 
ભાઈચારાનો સંદેશવાહક - 


ઇસ્લામ ધર્મ 


ઇસ્લામનો ધાર્મિક આધાર - ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક હજરત મહમ્મદ સાહેબ હતા. એ 
ધર્મનો વિકાસ સાતમી સદીમાં અરબસ્તાનમાં થયો. ઇસ્લામનો શાબ્દિક અર્થ છે - ઈશ્વર પ્રત્યે 
સમર્પણ અથતિ ધાર્મિક આત્મસમર્પણનો ઉપદેશ આપવો. તેના પાંચ ધાર્મિક આધાર છે, જે 
નીચે પ્રમાણે છે - 

૧. મતનું ઉચ્ચારણ - ઇસ્લામનો પહેલો આધાર તેનું ધાર્મિક ઉચ્ચારણ છે. દરેક ધર્મમાં કેટલીક 
પ્રક્રિયાઓ હોય છે. તેમનું સ્પષ્ટીકરણ જુદા જુદા રૂપે કરવામાં આવે છે. આની અભિવ્યક્તિ ફ્ક્ત 
એક વાક્યમાં કરવામાં આવે છે - લા ઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલલ્લાહી | અલ્લાહ સિવાય 
બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી તથા મહમ્મદ તેના દેવદૂત છે. 

૨. નમાજ - ઇસ્લામનું બીજું ચરણ નમાજ પઢવી તે છે. દરેક મુસલમાને દરરોજ નમાજ પઠવી 
જોઈએ. એમ ન કરનાર પાપનો ભાગીદાર બને છે, ઇસ્લામમાં સામૂહિક નમાજનું બહ મહત્ત્વ છે. 
શુક્રવારને પવિત્ર દિવસ માનવામાં આવે છે. 
૩. જકાત - ખેરાત આ ધર્મનો ત્રીજો નિયમ છે. દરેક મુસલમાનનું કર્તવ્ય છે કે તે પોતાની 
આવકનો એક અંશ દાનના રૂપમાં નિયમિત રૂપે કાઢતો રહે. કુરાનમાં દાનની મહત્તા બતાવતાં 

્યું છે કે “જ્યાં સુધી તમારી પ્રિય વસ્તુમાંથી ખર્ચ નહિ કરો ત્યાં સુધી પુહ્ય મેળવી નહિ શકો.” 


ઈસ્લામ ધર્મમાં આચાર વિચાર અર્થાત્‌ નૈતિક શિક્ષણ 

ઈસ્લામ ધર્મના નૈતિક વિચારોનો સમાવેશ કુરાનમાં છે. અર્થાત્‌ નૈતિકતાનો ચરમ માપદંડ 
કુરાન જ છે કારણ કે તેમાં ઈશ્વરનો આદેશ રહેલો છે. કુરાનમાં અમુક કર્મો કરવાનો આદેશ 
આપ્યો છે અને અનુચિત કર્મોનો નિષેધ ફરમાવ્યો છે. આ રીતે ઉચિત કે અનુચિતનો આધાર 
ફરાનના આદેશો પર રહેલો છે. પ્રો.ખગેન્દ્રનાથ મિત્રની આ પંક્તિઓ આ સંદર્ભમાં ઉલ્લેખનીય 
છે - “ઇસ્લામ અનુસાર કુરાનમાં જણાવેલા નિયમો અને આદેશોના નિપેધને પાપ માનવામાં 
આવ્યું છે અને તે આદેશોનું પાલન કરવું એ સદ્ગુણ છે.” 

ઇસ્લામમાં ફક્ત આદેશોનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ સદ્ગુણો અને દર્ગુણોનું સ્પષ્ટ 
વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. શુદ્ધતા અર્થાત્‌ પવિત્રતા, ઈમાનદારી, મિત્રતા, સ્વચ્છતા, ક્ષમા, 
સહાનુભૂતિ, ન્યાય, પ્રેમ, કરુણા, દાન, નમ્રતા, સચ્ચાઈ, મર્યાદા, કૃતઘ્નતા, સાહસ, ધીરજ, 
ભલાઈ વગેરેને ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે. લોભ, ચાડીચુગલી, લાંચરુશવત, છેતરપિંડી, જૂટું 
બોલવું, અભિમાન, ઈર્ષ્યા, અપયશ, આત્મહત્યા, ઉડાઉપણું, કંજૂસાઈ વગેરેને અધર્મ કહેવામાં 
આવ્યો છે. 
આ ઉપરંત વ્યાજ લેવું તેને મહાપાપ માનવામાં આવ્યું છે. જુગાર રમવો તેને પાપ કહ્યું છે 
અને શરાબનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. 

મહમ્મદ સાહેબ અને તેમના શિષ્યો વચ્ચેનો વાર્તાલાપ મળે છે. એનાથી તેમના નૈતિક વિચારો 
સ્પષ્ટ થાય છે. એક વખતે એક શિષ્યે મહમ્મદ સાહેબને પૂછયું કે કેવો મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે ? ત્યારે 
તેમણે જવાબ આપ્યો કે જેનું હૃદય નિર્મળ હોય અને જે સત્ય બોલે છે તે મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે. પછી. 
શિષ્યોએ પૂછ્યું કે નિર્મળ હૃદયવાળો માણસ કોને કહેવાય ? દેવદૂતે જવાબ આપ્યો કે જે પવિત્ર 
હોય, ધમત્મા હોય, જેનામાં પાપ, દોષો, અસંતોષ તથા ઈષ્યા ના હોય તે. 
હૃદયવાળો છે. એકવાર પયગંબરે શિષ્યોને પ્રશ્ન, પુછ્યો કે તમે કેવા માણઃ 
માનો છો? શિષ્યોએ જવાબ આપ્યો કે જે બીજાને પરાજિત કરે છે તે શક્તિશાળી છ 
તેનું ખંડન કરતાં કહ્યું કે જે પોતાના કોધ પર વિજય મેળવે છે તે શક્તિશાળી છે. આ મ 


સંદેશજ વિશ્વશાંતિ તથા પ્રેમનું પ્રતીક છે. * 


૧. નમાજનો મતલબ શો છે? 

૨. ઇસ્લામનું અંતિમ ધાર્મિક કર્તવ્ય કયું છે ? 

૭. કુરાનની વિશેષતા જણાવો. 

૪. ઇસ્લામ ધર્મે કોને મહાપાપ ગણ્યું છે તથા તેનો નિષેધ કર્યો છે ? 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


પાઠ -૧૦ 


આદર્શવીરાંગના રાણી લક્ષ્મીબાઈ 


ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ પણ ભારતીય 
સ્વતંત્રતાસંગ્રામની એક વિશિષ્ટ નાયિકા હતાં. એવું 
કહેવાય છે કે તેની યોજના બનાવવામાં પણ તેમનો હાથ 
નુ હતો. અંગ્રેજ ઇતિહાસકારોએ તો તેમને જ આ ઘટના 
માટે જવાબદાર ગણાવ્યાં છે અને ભારતીય લેખકોના 
મતે તેમને સંયોગવશ આ સંગ્રામમાં ભાગ લેવો પડ્યો 
હતો. ગમે તે હોય, પરંતુ એકવાર તેઓ મેદાનમાં આવી 
ગયાં પછી કોઈએ કલ્પના પણ કરી ના હોય તેવું પરાક્રમ તેમણે કરી બતાવ્યું. અંગ્રેજ સેનાપતિ 
સર હ્યુરોજે ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયરમાં વિદ્રોહીઓની મોટી સેનાને હરાવીને ફરીથી 
અંગ્રેજોની સત્તા સ્થાપી હતી. રાણી લક્ષ્મીબાઈએ ભયંકર યુદ્ધ દરમિયાન જ ગ્વાલિયરમાં બાબા 
ગંગાદાસની ઝૂંપડીમાં આત્મોત્સર્ગ કરીને શરીર છોડી દીધું હતું. શત્રુઓએ પણ મુક્તકંઠે તેમની 
પ્રશંસા કરી હતી. હ્યુરોજે આ બાબતમાં જે શબ્દો કહ્યા હતા તે આજે પણ ઇતિહાસમાં અમર છે. 
તેણે લખ્યું હતું, “ભારતીય વિદ્રોહીઓમાં જો કોઈ સાચો મદ હોય તો ઝાંસીની રાણી જ હતી.'” 
સરહ્યુરોજના આ શબ્દો વાંચીને મુખમાંથી એકદમ નીકળી જાય છે કે “રહિમન સાંચે શુરકીબૈરિહુ કરે 
બખાન'' લક્ષ્મીબાઈ ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર ત્રણેય મોરચે સર હ્યુરોજની સેના સાથે ખૂબ લડ્યાં હતાં 
અનેતેમના નાકે દમ લાવી દીધો હતો. સાચું કહીએ તો બીજા બધા વિદ્રોહી સરદારો અંગ્રેજ સેના સામેટકી 
શક્યા નહોતા, જ્યારે લક્ષ્મીબાઈએ તેમનો પૂરી હિંમતથી સામનો કર્યો હતો અને શત્રુની સેનાને જડબાતોડ 
જવાબ આપ્યો હતો. તેમની પાસે ખૂબ ઓઇછાં સાધનો હતાં, તો બીજ બાજુઅંગ્રજો પાસે નવાં નવાં આધુનિક 
હથિયારો હતાં. એના લીધે અંતે વિજય તો અંગ્રેજોનો થયો, પરંતુ એક્લાં રાણીએ જે રીતે સેંકડો સૈનિકોનો 
સામનો કરીને તેમને ધરાશાયી કરી દીધા તેનું ઉદાહરણ બીજુંકોઈ નહિ મળે. 
ચજાઓનો ઈતિહાસ આપણને બતાવે છે કે કઈ રીતે આપણી બેદરકારી, સંગઠનનો 
થા દેશદ્રોહીઓના કારણે દેશમાં ધીમે ધીમે અંગ્રેજો વધારે મજબૂત થતા ગયા અને તેમણે 


સંસ્કૃતિ સુવાસ પક 


અંગ્રેજોની કુટિલ ચાલ જોઈને પણ ભારતીયો સાવધાન ના થયા અને જેને અંગ્રેજો પાસેથી 
પોતાનો કોઈ લાભ સિદ્ધ થતો દેખાયો તે તેમનો સહયોગી બનીને દેશવાસીઓનાં મૂળિયાં કાપવા 
લાગ્યો, ભારતીયોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો આ અભાવ જ રાજાઓ તથા દેશના પતનનું એક મુખ્ય 
કારણ હતું. આજે દેશ સ્વતંત્ર થયો છે, છતાં પણ આ નબળાઈ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ નથી. આજે 
પણ મોટાભાગના લોકો રાષ્ટ્રના હિત કરતાં પોતાના હિતને જ પ્રધાનતા આપે છે. એના લીધે ી 
ભારતીય સમાજની ઉન્નતિ અટકી ગઈ છે. 

નાનાસાહેબે ૧૮૮૯માં દામોદરરાવને લખેલા પત્રનો સારાંશ - તમારી માતા લક્ષ્મીબાઈની ! 
સાથે બહુ જ ખરાબ વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો. તેમના વિશે જેટલું હું જાણું છું એટલું બીજો કોઈ 
જાણતો નથી. સન ૧૮૫૭માં જે અંગ્રેજો ઝાંસીમાં માર્યા ગયા તે ઘટના સાથે તેમનો કોઈ સંબંધ 
નહોતો. એટલું જ નહિ, પરંતુ અંગ્રેજોને કિલ્લામાં પૂરવામાં આવ્યા ત્યારે બે દિવસ સુધી તેમણે જ 
એ લોકોને ખાવાનું મોકલ્યું હતું. તેમણે કપ્તાન માર્ડન અને કપ્તાન સ્ક્રીનને સલાહ આપી હતી કે 
તમે બધા સ્રીઓ તથા બાળકોને લઈને ઓરછાના રાજા પાસે જતા રહો. ત્યાં તમે ઝાંસી કરતાં 
વધારે સલામત રહેશો, પરંતુ એ લોકોએ તેમની આ સલાહ ના માની અને અંતે તેમની જ સેના 
અને જેલના લોકોએ એ બધાને મારી નાખ્યા. 

પ્રશ્નો- 

૧. વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ વિશે હ્યુરોજે શું કહ્યું હતું ? 

૨, લક્ષ્મીબાઈ વિશે નાનાસાહેબે કોને પત્ર લખ્યો હતો ? 

૩. ભારતવાસીઓના પંતનતનું મુખ્ય કારણ શું હતું ? 


સંત તથા ધૂર્તની ઓળખ 


કોઈકે એક સંતને પૂછ્યું, “મહારાજ ! જ્યારે સંત અને ધૂર્ત 
કપડાં પહેરીને ફરે ત્યારે અમારા માટે બહુ મોટી સમસ્યા ઊભી 
કોઈ ઉપાય બતાવો કે જેથી અમે ધૂર્તોથી બચીને સાચા સંતોની સે; 

સંતે સ્મિત કરીને કહ્યું, “એમાં કઈ મોટી વાત છે ? ધૂર્ત : 


ચક્કરમાં ફરે છે, જ્યારે સંત બીજાની સેવા કરે છે. તે એક સં; 
કરે છે, જ્યારે ધૂર્તનો વ્યવહાર પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે. 
ચતુરાઈભર્યો હોય છે. ધૂર્ત માગે છે, જ્યારે સંત આપે છે.” 


યજ્ઞ જ સંસારચક્રની ધરી છે ““-૫ 


થશનો અર્થ છે - ત્યાગ તથા પરોપકાર. વ્યક્તિગત ઉન્નતિ 
અને સામાજિક પ્રગતિનો આધાર યજ્ઞ પર રહેલો છે. જો માત 
પોતાના લોહી તથા માંસમાંથી એક ભાગ શિશુના [નિર્માતા માટે 
નાત્યાગે, પ્રસવની વેદના ન સહે, પોતાનું શરીર નિચોવીને તેને 
ગ્‌ દૂધ ન પિવડાવે, તેને ઉછેરવાનું કષ્ટ ન સહે અન્તે આ બધું જ 
તદ્દન નિઃસ્વાર્થભાવે ન કરે તો મનુષ્યનું જીવન ધારણ કરવું 
અશક્ય બની જાય, તેથી કહેવાય છે કે મનુષ્યનો જન્મ 
યજ્ઞભાવનાના કારણે જ શક્ય બન્યો છે. ગીતાકારે આ જ તથ્યને આ પ્રમાણે કહ્યું છે,“'પ્રજાપતિએ 
યજ્ને મનુષ્યના જોડીયા ભાઈ તરીકે પેદા કર્યો અને એવી વ્યવસ્થા કરી કે તેઓ બંને એકબીજાની વૂડ 
કરીનેફળેફૂલે.” 

માનવીય પ્રગતિનું મૂળ તત્ત્વ 

માનવજાતે પશુઓની તુલનામાં આશ્ચર્યજનક પ્રગતિ કરી છે. તેનું કારણ તેમની બુદ્ધિમત્તા નહિ, પરંતુ 
સહયોગની ભાવના છે. હળીમળીને રહેવાની, એકબીજાની સેવા તથા મદદ કરવાની, ઉદારતા તથા 
પ્રેમભાવ રાખવાની ભાવનાત્મક પ્રગતિએ તેનેસામાજિક પ્રાણીના રૂપમાં વિકસિત કર્યો. માણસ પરિવાર, 
સંઘ અને ગામ બનાવીને રહેવા લાગ્યો. આ પરંપરાની સાથે સાથે જ એકબીજાને પોતાના અનુભવો તથા 
ચેતનાથી પરિચિત કર્યા. એક્ના જ્ઞાનનો બીજાએ લાભ લીધો, એના લીધે બુદ્ધિમત્તા વધતી ગઈ , મગજ 
સતેજ થતું ગયું અને મનુષ્ય ધીરેધીરે આગળ વધતાં આજે સૃષ્ટિનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી બની ગયો. 

જે સમાજમાં દેશભક્તિ, સમાજભક્તિ, ધર્મભક્તિ તથા કર્તવ્યભક્તિની પ્રેમભાવના હોય તે 
શ્ક્તિગત સ્વાર્થ છોડીને બીજા લોકોને સુખી કરવા માટે મોટામાં મોટો ત્યાગ કરે છે. એ માટે પોતાનું 
સર્વસ્વ હોમીં દે છે. એના જ આધારે પ્રગાતિ, સમૃદ્ધિ, સુખ અને શાંતિનું મંગલમય વાતાવરણ બને છે. 
જ્યાં આ ગુણોનો અભાવ છે ત્યાં લોકો સંકુચિત સ્વાર્થપરાયણતા અપનાવીને પોતે કોઈ ત્યાગ કરતા 
નથી અને બીજાઓનું શોષણ કરે છે. જ્યાં આવું વાતાવરણ હોય ત્યાં ક્લહ અને. સંઘર્ષનું નારકીય 
વાતાવરણ પેદા થશે. અનૈતિક્તાની બોલબાલા હશે અને પ્રગતિનો સમગ્ર ઢાંચો પડી ભાગશે. આવો 
સમાજ આંતરિક ક્લડનો ભોગ બનીને પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેસે છે. 

યજ્ઞ એક આવશ્યક કર્મ છે. તે નિત્ય કરતા રહેવું જોઈએ કારણ કે તેનાથી પરમાત્મા પ્રસનને 


થાય છે. જે રાષ્ટ્ર કે નગરમાં ભગવાન યજ્ઞપુરુષનું ય%ન થાય છે તેની પર ભગવાન પ્રસન્ન થાય 
છે. જ્યાં ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે ત્યાં કોઈ વસ્તુનો અભાવ રહેતો નથી. વજનો ત્યાગ કરવાથી 


માણસ અનેક સત્યરિણામોથી વંચિત થઈને અયોગામી બને છે. -વેદ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


૨૫% 


પણ ભારતીયો સાવધાન ના થયા અને જેને અંગ્રેજો પાસેથી 
યોગી બનીને દેશવાસીઓનાં મૂળિયાં કાપવા 
જ રાજાઓ તથા દેશના પતનનું એક મુખ્ય 
સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ નથી. આજે 
પ્રધાનતા આપે છે. એના લીધે 


અંગ્રેજોની ડુટિલ ચાલ જોઇ 
પોતાનો કોઈ લાભ સિદ્ધ થતો દેખાયો તે તેમનો સહ 
લાગ્યો. ભારતીયોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો આ અભાવ 
કારણ હતું. આજે દેશ સ્વતંત્ર થયો છે, છતાં પશ આ નબળાઈ 
પણ મોટાભાગના લોકો રાષ્ટ્રના હિત કરતાં પોતાના હિતને જ 
ભારતીય સમાજની ઉન્નતિ અટકી ગઈ છે. 
નાનાસાહેબે ૧૮૮૯માં દામોદરરાવને લખેલા પત્રનો સારાંશ - તમારી માતા લક્ષ્મીબાઈની 
સાથે બહુ જ ખરાબ વ્યવહાઃ માં આવ્યો. તેમના વિશે જેટલું હું જાણું છું એટલું બીજો કોઈ 
જાણતો નથી. સન ૧૮૫૭માં જે અંગ્રેજો ઝાંસીમાં માર્યા ગયા તેઃઘટના સાથે. તેમનો કોઈ સંબંધ 
હોતો. એટલું જ નહિ, પરંતુ અંગ્રેજોને કિલ્લામાં પૂરવામાં આવ્યા ત્યારે બે દિવસ સુધી તેમણે જ 
એ લોકોને ખાવાનું મોકલ્યું હતું. તેમણે કપ્તાન માર્ડન અને કપ્તાન સ્ક્રીનને સલાહ આપી હતી કે 
તમે બધા સ્રીઓ તથા બાળકોને લઈને ઓરછાના રાજા પાસે જતા રહો. ત્યાં તમે ઝાંસી કરતાં 
વધારે સલામત રહેશો, પરંતુ એ લોકોએ તેમની આ સલાહ ના માની અને અંતે તેમની જ સેના 
અને જેલના લોકોએ એ બધાને મારી નાખ્યા. મા 
પ્રશ્નો- 
૧, વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ વિશે હ્યુરોજે શું કહ્યું હતું ? 
૨. લક્ષ્મીબાઈ વિશે નાનાસાહેબે કોને પત્ર લખ્યો હતો ? 
_ ૭. ભારતવાસીઓના પતનનું મુખ્ય કારણ શું હતું ? 


સંત તથા ધૂર્તતી ઓળખ 


કોઈકે એક સંતને પૂછ્યું, “મહારાજ ! જ્યારે સંત અને ધૂર્ત 
કપડાં પહેરીને ફરે ત્યારે અમારા માટે બહુ મોટી સમસ્યા ઊભી થાય 
કોઈ ઉપાય બતાવો કે જેથી અમે ધૂર્તોથી બચીને સાચા સંતોની સેવા કરી. 

સંતે સ્મિત કરીને કહ્યું, “એમાં કઈ મોટી વાત છે ? ધૂર્ત સેવા 
ચક્કરમાં ફરે છે, જ્યારે સંત બીજાની સેવા કરે છે. તે એક સંત જે 
કરે છે, જ્યારે ધૂર્તનો વ્યવહાર પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે ખુશાઃ 
ચતુરાઈભર્યો હોય છે. ધૂત માગે છે, જ્યારે સંત આપે છે.” 5 


યજ્ઞ જ સંસારચક્રની ધરી છે પ“-11 


વ્યક્તિગત ઉન્નતિ 
લૉ છે. જો મા; 


યજ્ઞનો અર્થ છે - ત્યાગ તથા પરોપકાર. 
અને સામાજિક પ્રગતિનો આધાર યજ્ઞ પર ૨ 
પોતાના લોહી તથા માંસમાંથી એક ભાગ શિશુના નિર્માઝી મ્હટે 
ના ત્યાગે, પ્રસવની 
દૂધ ન પિવડાવે, તેને ઉછેરવાનું કષ્ટ ન સ 
તદ્દન નિઃસ્વાર્થભાવે ન કરે તો મનુષ્યનું જીવન ધા 
અશક્ય બની જાય, તેથી કહેવાય છે કે 
યજ્ઞભાવનાના કારણે જ શક્ય બન્યો છે. ગીતાઃ 


યજ્ઞને મનુષ્યના જોડીયા ભાઈ તરીકે પેદા કર્યો અને એવી વ્યવસ્થા કરી કે તેઓ બંને એકબીજાની જુદ 
કરીનેફળેફૂલે.'” 
માનવીય પ્રગતિનું મૂળ તત્ત્વ 
માનવજાતે પશુઓની તુલનામાં આશ્ચર્યજનક પ્રગતિ કરી છે, તેનું કાઃ 
સહયોગની ભાવના છે. હળીમળીને રહેવાની, એક્બીજાની સેવા તથા 
પ્રેમભાવ રાખવાની ભાવનાત્મક પ્રગતિએ તેનેસામાજિક પ્રાણીના રૂપમાં વિકસિત કર્યો. માણસ પરિવાર, 
સંઘ અને ગામ બનાવીને રહેવા લાગ્યો. આ પરંપરાની સાથે સાથે જ એક્બીજાને પોતાના અનુભવો તથા 
ચૈતનાથી પરિચિત કર્યા. એકના જ્ઞાનનો બીજાએ લાભ લીધો, એના લીધે બુદ્ધિમત્તા વધતી ગઈ, મગજ 
સતેજ થતું ગયું અને મનુષ્ય ધીરેધીરે આગળ વધતાં આજે સૃષ્ટિનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી બની ગયો. 

જે સમાજમાં દેશભક્તિ, સમાજભક્તિ, ધર્મભક્તિ તથા કર્તવ્યભક્તિની પ્રેમભાવના હોય તે 
શ્યક્તિગત સ્વાર્થ છોડીને બીજા લોકોને સુખી કરવા માટે મોટામાં મોટો ત્યાગ કરે છે. એ માટે પો; નું 
સર્વસ્વ હોમી દે છે. એના જ આધારે પ્રગતિ, સમૃદ્ધિ, સુખ અને શાંતિનું મંગલમય વાતાવરણ બને છે 
જયાં આ ગુણોનો અભાવ છે ત્યાં લોકો સંકુચિત સ્વાર્થપરાયણતા અપનાવીને પોતે કોઈ ત્યાગ કરતા 
નથી અને બીજાઓનું શોષણ કરે છે. જ્યાં આવું વાતાવરણ હોય ત્યાં કલહ અને સંઘર્ષનું નારકીક 
વાતાવરણ પેદા થશે. અનૈતિક્તાની બોલબાલા હશે અને પ્રગતિનો સમગ્ર ઢાંચો પડી ભાગશે. આવો 
સમાજ આંતરિક ક્લડનો ભોગ બનીને પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેસે 


એક આવશ્યક કર્મ છે. તે નિત્ય કરતા રહેવું જોઈએ કારબ્ર કે તેનાથી પરમાત્મ! કસન્ન 
. જે રાષ્ટ્ર કેનગરમાં ભગવાન વજ્ઞષુરુષનું યજન થાય છે તેની ઘર ભગવાન પ્રસન્ન થાવ 


1 ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે ત્યાં કોઈ વસ્તુના અભાવ રહેતો નથી. વજ્ઞનો ત્યાગ કરવાથી 
સ અનેક સત્યરિણામોથી વંચિત થઈને અધોગામી બને છે. -વેદ 


મની બુદ્ધિમત્તા નહિ, પરતુ 
દ કરવાની, ઉદારતા તજ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


ખંડ (બ) - પ્રશ્નબેંક 
ધો, નૈતિક શિક્ષણ, આપણો દેશ, ઈતિહાસ, 


હવે આપ આપ્યાત્મિક પયવિરણ, કષિઓની શો મ તેહ 
૫ યામ, રમતો તથા વિજ્ઞાનસંબંધિત 


મહાપુરુષો, સંસ્કૃતિનાં વિવિધ પાસાં, સ્તાસ્થ્ય- આસન, પ્રાણ 
શાન આપતા પ્રશ્નો વાંચશો. ક 
૧. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા સ્થપાયેલું વિશ્વવિધાલય ક્યું જ 
(70) દેવસંસ્કૃતિ વિશ્રવિઘાલલ (0) શાંતિનિકેતન (6) નાલદા (1) તક્ષશિલા 
૨. સામ્યવાદી સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરનારી ફેવિયન સોસાયટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી ? 
(0) યાઈન્ડમેન (1) બનર્ડિશો (6) વિલિયમ મોરિસ ઉ»?.9,€ ત્રણેય 
૩. સેન્ટ્રલ-હિંદુ કૉલેજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? 
શ્રીમતી એની બેસન્ટ (3) શ્રીમતી અહલ્યાબાઈ ((.) રામતીર્થ (12) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
જ. જેમણે સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજને પોતાને હસ્તક લઈ દુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં બદલી નાખી તેઓ 
હતા - 
6&7 મદમોહન માલવીય (1) લાલબહાદુર શાસ્ત્રી 
[(€) પુરુષોત્તમદાસ ટંડન (12) સરદાર પટેલ હં 
પ. જેમને ૧૯૦૭માં થિયોસોફિકલ સોસાયટીના વડા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યાં - 
(6»5નાબેસન્ટ (1) કસ્તુરબા (0)કમલાનહેરુ -(8) બીજુંકોઈ : 
દ. દાર્જીલિંગમાં મૃત્યુ વખતે નિવેદિતાના મુખમાંથી કઈ અંતિમ પ્રાર્થના નીકળી છિ શ 
ઉ64):અસતો માસદ્ગમય (1) તમસો મા જ્યોતિ્ગમય 
(૯ મૃત્યોમઅમૃતમ્‌ ગમય (12) 4,8,0 ત્રણેય 
૭. નિવેદિતાના પુસ્તક 'હિંટ્સ ઓન એજ્યુકેશન ઈન ઇન્ડિયા' એક ચચનિ નિષ્કષ 
જેનાથી, સકળનું દર્શન થઈ શકે - 
આધુનિકતાનું રાષ્ટ્રીયકરણ 
વિંગ એન્ડ નોન લિવિંગ 
ક્લિના નામે પ્રસિદ્ધ હતાં - 
થ્રીમતી સરોજિની નાયડુ (8) ફ્લોરેન્સ નાઇન્ટિંગલ 
ત મતી એની બેસન્ટ (2) નિવેદિતા 
. પોતાના પ્રિયપાત્રનાં ખોટા કાર્યનું સમર્થન કરવાથી તેનું શું નષ્ટ થાય છે? _ 
ઉન્નતિ કરવાની ક્ષમતા 
(€) ધન મેળવવાની આકાંક્ષા 


(8) યુરાતનનું આધુનિકીકરણ 
(7) ૮8 બંને 


૧૦. મનુષ્ય શેની મદદથી આત્મશુદ્ધિ કરી શકે છે ? જં 
છમ (8) સાધના (€સ્વાધષ્યાય (1) /,8,€ ત્રણેય 


૧૧, સદ્ગુરુ શિક્ષણ આપે છે - સ 
કરારી પ્રકાશ તરફ ચાલો (8) અસત્યમાંથી સત્ય તરફ જાઓ 
(€) મૃત્યુમાંથી અમરત્વ તરફ જાઓ (૪) /૫,0,0 ત્રણેય મુ 
૧૨. જ્યારે મનોવૈજ્ઞાનિક કારણોથી રોગીની તબિયત વધારે ખરાબ રહે છે ત્યારે ઉપચાર માટે 
આપવામાં આવે છે- કિ 
૪ શન્ટિભાયોટિક ઉ8)પ્લેસેોબો ((€) ઊંઘની ગોળીઓ (12) પાણીનું ઈન્જેક્શન 
૧૩. ઝીરોનું અસલી નામ હતું -. 
કફર (89 શુન્ય (€) સિફ્ (12) સિફર 

૧૪. કણાત્મક સંખ્યાનો વિચાર કોણે આપ્યો ? 

(“) અરબસ્તાને (187 ભારતે (0) ઇટાલીએ (12) ગ્રીસે 

૧૫. કયા ખાઘ્યાન્નમાં પ્રોટીત્રની માત્રા વધારે હોય છે ? 


(1) ક્સાવા (19/સોયાબીન (0) ઘઉં (1) મકાઈ 
૧૬. ભારતની સૌથી જૂની એન્જિનિયરીંગ કોલેજ કઈ છે ? રી 
(6) પૂના (8):ફડકી (0) બંગલુરુ (10) વેલ્લોરમહેલમાંથી 


૧૭. ભારતમાં ચીપ બનાવવાનું કારખાનું ક્યાં આવેલું છે ? 


(8) મૈસુરમાં (13)ચડોગઢમાં (0) ત્રિવેન્દ્રમમાં (12) પટનામાં 
૧૮. ભારતની સૌથી જૂની વિજ્ઞાન સંસ્થા છે - 


(4) ઇન્ડિયન નેશનલ સાયન્સ એકેડેમી (83) ઇન્ડિયન એકેડેમી ઓફ સાયન્સિસ 


(06) નેશનલ એકેડેમી ઓફ સાયન્સિસ ઉ»ેજઇન્ડિયન સાયન્સ કૉંગ્રેસ એસોશિયશન 
૧૯. બે,વાર નોબેલ પુરસ્કાર મેળવનારી મહિલા છે- 


(. ન્સ (69મેડમ ક્યૂરી (10) બાર્બરા મેક્લિનટોક 
ર૨ 


૧) રોજાલિન્ડ યલો (13) ડોરોથી હોજ 
૦. પ્રસિદ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાનિક અસીમા ચેટર્જીની દેન છે - 
લિક ઉત્પાદન-રસાયણશાસ્તર (13) પોલીમર રસાયણ 
[(€) રાસાયણિક વિકાસ (19) કોલાઇડ રસાયણ 
* ભારતીય બંધારણસભાએ રાષ્ટ્રધ્વજના હાલના સ્વરૂપને અપનાવ્યું - 
૨ જુલાઈ,૧૯૪૭ (1) ર૬ નવેમ્બર, ૧૯૪૮ 
ે ર૬ જાન્યુઆરી, ૧૯૫૦ (1)) ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૫૦ 
રાષ્ટ્રગીતના રચયિતા છે - જ 


બંકીમચંદર (13)રવીન્દ્રનાથ (€) શ્યામલાલ ગુપ્ત (10) રમધારીસિંહ દિનકર 


સંસ્કૃતિ સુવાસ સ્ક 


વે યં ુ તું? 
૨૩. જનગણ મન સૌ પ્રથમ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં ક્યારે અને મી 
(7/1) ૧૮૮૫, મુંબઈ (8) ૧૮૮૭, કલકત્તા (0 ૧૯૦૫, બનાઃ રસ (2)74/ ૧૧, ક્લક્તા 
1 દ્રની કઈ નવલકથામાંથી લેવામાં આવ્યું છ : 


૨૪. વંદે માતરમ્‌ રાષ્ટ્રીય ગીત બંકીમચં ન 
() વતા” મી છ 2 (€) શ્રીકાંત (12) આમાંથી એકેય નહિ 
૨૫. સૌથી તેજસ્વી ગ્રહ છે - 

હ (12) ગુરુ (€) શનિ (૪) બુધ 

૨૬. સૌથી મોટી માછલી છે - ટૂ 

(4) બાલીન હેલ (3) શાર્પ (€0)સર્ડફીશ 68) વ્હેલશાર્ક 
૨૭. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ તથા પ્રકૃતિના સમતોલન માટે શું કરવું લાભદાયક છે ? 
(4) યજ્ઞ (8) વૃક્ષારોપણ (€)બલિવૈશ્વ (0) /,1,0 ત્રણેય 


૨૮. સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું મુખ્ય કારણ છે - 
(48) આહારવિહાર સંબંધી અયોગ્ય દિનચર્યા (8) અસંયમ 
(૦ ગ્રકૃતિથી વિરુદ્ર દિનચર્યા (૪) 4,8,0€ ત્રણેય 
૯. કલકત્તાથી પાછા આવીને શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ કયા સમાચારપત્રનું સંપાદન કર્યું ? 
(8) ઉજાલા (€)નવભારત ટાઈમ્સ (12) અમર ઉજાલા * 
૦. હમ સુધરેંગે, યુગ સુધરેગા'નો નારો કોણે આપ્યો ? જિ 
(4) આનંદસ્વામીએ (1) સ્વામી દયાનંદે(€) પ. શ્રીરામ શમજીએ (12) વિનોબા 
૨૧. યુગનિમણિ યોજનાનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય કયો છે ? 
(7) રાજનૈતિક ક્રાંતિ (3) આર્થિક કાંતિ (6) ચારિક કાંતિ (12) શાસકીઃ 
૩૨,નર્મદાનું ઉદ્ગમસ્થાન છે - ી 
_ ઉ) મૈનાક પર્વત ર (€)ગંગોત્રી (10) યમનોત્રી 
૩૩. સષ્તકષિઓમાંના કયા ત્કષિની-તપોભૂમિ પર શાંતિકુંજ બન્યું છ? 
વશિછઠ (8)'વિશ્વામિત્ર (6)અત્રિ (0) % 


દા 


(8) સુદામાપુરી અવંતિકા 
ની હિમાલયમાં કોની સાથે ન છે 
3) શાંતિદે (6) ભગીરથ (0) 
4ની મૂર્તિ નાસ્કકુંડમાંથી કોણે બહાર કાઢી હતી ? 


ત) (0)ઈશરદેવે (0) હસતામલકે 
સંસ્કૃતિ સુવાસ 


૩૭. રામકૃષ્ણ મિશનના સ્થાપક કોણ હતા ? 
(&) શ્રદ્ધાનંદ 4083 સ્વામી વિવેકાનંદ ((”) સત્યમિત્રાનંદ (12) પરમહંસ 
૩૮. “પૃથ્વીરાજ રાસો'ના ગ્રથયિતા કોણ હતા? 

(4) નરપત નાલ્હ .(3)'5ધંદ વરદાયી ((€) જગનિક (1)) ગોરખનાથ 
૩૯. અજન્ટાની પ્રસિદ્ધ ગુકાઓ કયા રાજયમાં છે ? 

(4) ઉત્તરપ્રદેશ (3) મધ્યપ્રદેશ (૯€)ઝઉરાષ્ટ્ર (12) છત્તીસગઢ 


૪૦ નું મસ્તિષ્ક છે એક - ન 
ઉર િવલણ કોમ્યયૂટર (1) કલ્પવૃક્ષ (€) પારસ (1 18 બંને 


૪૧.'સમાજઃ જજુ છે - 
ન (3)ધન (€શિકષણ (19સ્વાધ્યાય 


૪૨. પરિવારનિમજિનો આધાર છે - 

(6 પ્રેમ (8) સહકાર (€)વિનમતા ઉ61),18,0€ ત્રણેય 
૪૩.મનને નિયંત્રણમાં રાખવાનો કયો ઉપાય ગીતાજીમાં બતાવ્યો છે ? 

(એકાગ્રતા (1) ફક્ત અભ્યાસ (€) કક્ત વૈરાગ્ય (19) શભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બંને 
૪૪. પૂતરાષ્ટ્રને મહાભારતના યુદ્ધનો આંખે દેખ્યો અહેવાલ કોણે સંભળાવ્યો હતો ? 
()શ્રીકૃષ્ણને (3) અર્જુને (ઝ્ય્ક્યે (12) વિદુરજીએ 

૪૫.શાંતિ પ્રાપ્તઃકરવા માટે સૌથી વધારે જરૂરી છે - 

(7) સુખ (0) સમૃદ્ધ (0સુવિધા (1)-શમ 

૪૬. અવતારનું મુખ્ય કાર્ય હોય છે - 

(3) સત્મવૃત્તિ સંવર્ધન (1) દુષ્પ્રવૃત્તિઓનો નાશ((€) લીલા પ્રદર્શન (197, બંને 

7. સ્વામી વિવેકાનંદના મતે જીવનમાં સુખી અને સંતુષ્ટ રહેવું હોય તો - 

(1) ઉદાર બનો (8) જરૂરિયાતવાળાને મદદ કરો 

(€) પીડિતોનાં દુખો દૂર કરો (90&,8,0 ત્રણેય 

એકનાથ રાનડેની કાર્યશૈલીમાં પ્રગટ થતું હતું - 

ગુરુનું માર્ગદર્શન (8) પિતાની જવાબદારી 

માતાનો સ્નેહ “(8) &,ણ,€ ત્રણેય 

દુદ્તિયાએ બીજા ધર્મો માટે ભારતવર્ષ પાસેથી કઈ બાબત શીખવી જોઈએ ? 

) સહિષ્ણુતા (3) સહાનુભૂતિ (0) નીરસતા 4») બંને 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ચહ 


પ૦. સૂર્ષમુખીના તેલમાં ક્યું વિટામિન ઓછું હોયછે? 


હ 
€9બા (3)એ (૦ડી (279૪ 
૫૧. આયુર્વેદ તથા યોગ આપણને શિખવાડે છે- 

(/) શરીરને રોગમુક્ત રાખવું (8) મૂનને તણાવમુક્ત ચખવું 


(€) આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવો (8) 7,8 બંને 
પર. જે કર્મ કરીએ તે પૂરું થાષ કે ના થાય છતાં તેના ફળમાં સમભાવ રાખવાનું નામ છે- 


(0) યોગ (8):સમત્વ (€)સકામકર્મ (0) કર્મબંધનમુક્તિ 

૫૩. કર્યા લોકો લાભમાં રહે છે ? 

(હ)/વિવેકવાન (1) શક્તિવાન (€) નેતા (1) ધનવાન 

પ૪. જો જીવનને સુખી અને સંતુષ્ટ રાખવું હોય તો માણસે દરેક અવસ્થામાં કેવો પ્રયત્ન * 
કરધો જોઈએ ? 


(8) માનસિક શાંતિનો ભંગ ન થવા દો (1) પોતે જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરો 

[(€) ધનસંપત્તિ ભેગી કરો (12) 4,8,0 ત્રણેય 

_ પપ. કઈ અમોથ શક્તિઓના બળે મનુષ્ય વિકટ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકેછે ? 

જી (4) માનસિક શાંતિ (13) બૌદ્ધિક સંતુલન (€) ધનસંપત્તિનો સંચય (8) /,8 બંને. 

પ૬. આપણે આપણા ધ્યેય તરફ આગળ વધતા રહેવું હોય તો શું વધતું રહેવું જોઈએ ?₹. 

(/4)નિરંતરતા (13) તીવ્રતા (€)અમોધતા (87.8, ત્રણે ય્‌ 

પછ. જે મનુષ્યને તેના ઇચ્છિત લક્ષ્ય સુધી અવશ્ય પહોંચાડે છે તે છે - 
(4)ઇચ્છા (3)નેષહા (%શક્તિ (0)એક્તા 

૫૮. કેવી સ્રીઓને બધે જ આદરણીય સ્થાન મળે છે - દહ 

૧) વિદૂષી (8)બ્રહવાદિની (€) ધનવાન (૪), બંને 

. ગીતા અનુસાર કેવી માતા યોગ્ય સંતાનને જન્મ આપી શકે ? દ 

ઉ6ઉ)સુયોગ્ગ (0)સદ૬ગુણી (€)કામકરતી (1)6,0 

૬૦. “મા ત્યાગની સાક્ષાત્‌ મૂર્તિ છે, જયારે તે કોઈ કામમાં મન દઈને મંડી ૫ પડે 

ઘહાડને પજ હલાવી દે છે.” કથન કોનું છે ? 


ઉહહઝઉહાત્મા ગાંધીનું (1) સુભાયચંદ્રબોઝનું (૦) વિવેકાનંદનું (10) 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


પ ઓ ન છો]? 
૬૧. ઇન્દોરની મહારાણી બન્યા પછી પણ અહલ્યાબાઈએ પોતાની કઈ વિશેષતાઓ ન 


(7) સેવા (8) સૌમ્યતા (0) સરળતા અને સાદગી ([2).6,8 બંને 
દર. સમુદ્રની સપાટીથી ગંગોત્રીની ઊંચાઈ કેટલી છે ? 


(૭)43૦૦૦$ટ (8) ૧૯૦૦૦ફટ (0) ર૯૦૦૦ફટ (0) ૧૪૦૦૦ ક્ટ 

૬૩.ડો. ડી. ડેરેલે પોતાના પ્રયોગોથી ગંગાજળમાં કયા રોગોને મારવાની શક્તિ છે તેવું સાબિત 

છે? મ 

પા (8) અતિસાર અને સંગ્રહણીના (0) વ્રણ તથા કોલેરાના (12)૧.,0,6' ત્રણેવ 
૬૪. કોઈપણ સમાજ ઉન્નતિ કરે તો તેના કારણે થાય છે તેનું - શા 

(7) આંતરિક સંગઠન (8) એકતા (0) પ્રેમ અને સહયોગ (12)1,13,€ ત્રણેય 

૬૫. ગોરીલાનો આહાર છે - ક 

(4) માંસભક્ષણ (3) કીટભક્ષણ (6)સંપૂર્ણ શાકાહાર (8) /,13,€ ત્રણેય 

૬૬. કસ્તુરી મૃગ અને બીજાં હરણોમાં શું અંતર છે ? 

(7) તેને શીંગડાં નથી હોતાં (8) તેના ગળે એક કોથળી હોય છે 

(€) નરની નાભિ નજીક કસ્તુરીગ્રંથિ હોય છે. (04,0,€ ત્રણેય. 

૬૭, રીંછનો પ્રિય ખોરાક છે- 

(4)મધમાખી (83)ઉધઈ (0બાદ્રભુંગ (1) ઘોઘા 

૬૮. ઢેલની કલગી કયા રંગની હોય છે ? 

(7) ધૂસર, ધોળી અને ભૂખરી (8) ભૃખરી, સફેદ અને લીલી 

(0) વાદળી, લીલી અને ભૂરી (1) વાદળી અને જાંબુડિયા રંગની 
૬૯. કઈ ભારતીય નાધિકાએ પશુઓ પ્રત્યે કૂરતા આચરનાર ચલચિત્રનું કામ છોડ્યું ? 

71) શભાના આઝમી (1) શર્મિલા ટાગોર (€) સ્મિતા પાટીલ "(2 અમલા 
૭9. કયું ભારતીય સંસ્થાન વતીકરણમાં યોગદાન આપવા માટે ઇન્દિરા પ્રિયદર્શિની વૃક્ષમિત્ર 
આપે છે? 

જં, વન તથા વન્યજીવન વિભાગ (1) અપરંપરાગત ઊજજંસોત વિભાગ 
ય વનસંશોધન સંસ્થાન (0) 4,8,0 ત્રણેય 
સ્થાન દ્વારા પીતાંબર પંત રાષ્ટ્રીય પયવિરણ શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે ? 
ઊન તથા ટેકનિકલ વિભાગ (3) અપરંપરાગત ઊર્જાસોત વિભાગ 
પધાવિરણ વિભાગ (0) ભારતીય વન્યજીવન સંસ્થાન 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


| દૂનધાટીની,મસૂરી ટેકરીઓ શેના કારણે નષ્ટ થઈ રહીછે ર 
મા (9 ાનાલીધે (0)ખેતીથી 7િં આપ પ 
॥નઈમાં હૈકવામાં આવતા માંસથી છુટકારો મેળવવા કયા જળચર મ્રાણીને મોટી સંખ્યામાં 
છોડવામાં આવ્યાં છે? મ 
(1)મગર (8કાચબા (૦ડલક્િન (9) માછલીઓ 
૭૪. જો દુર્થટનાથી ચહેરો વિકૃત થઈ ગયો હોય તો તે શેનાથી સારો થઈશકે? _ 
(01) દવાથી (8) લેસર કિરણોથી (€) પોષણથી (10) ધાસ્ટિક સર્જરીથી _ 
૭૫. જરો કોઈ મારસની કીડની કામ ના કરતી હોય તો તેનો કયો ઉપચાર કરવામાં આવે છે ? 
(૮1) કીડનીનું ઓપરેશન (13) શરીરમાં લોહી ચડાવવું 
(€) વિકિરણ ચિકિત્સા (0)4યાલિસિસ 
છ, જીવનનો અર્ધ ઉત્કૃષ્ બનાવવાનો છે - 
(4) પોતાના ભાવસંસ્થાનને (13) ગુણ,કર્મ,સ્વભાવને (€) તન,મન,ધનને ( 
૭૭, કયું બંધન જીવને બાંધે છે ? 
(7) દુવુદ્ે (00ડુષ્રવૃત્તિઓો (0) સુખવૈભવ (1): બંને 
૭૮. દુનિયાનાં પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન હતાં - 
(71) માગરિટ થેચર (1) ઇન્દિરા ગાંધી (€) ગોલામેર (9 હરિમાઓ ભંડારનાયકે 
૭૯. પરાધીન સપનેહુ સુખ નહી' કોની પંક્તિ છે ? 
(0) %યસી (03) રહીમ (0)કબીરદાસ ())તલસીદાસ 
૮૦. રાજનીતિમાં ઘૂસેલી બૂરાઈઓને ત્યાં સુધી રોકી નહિ શકાય, જયાં સુધી 


ડાં અંતર સમજતાં નહિ શીખે - 


7.8 બંને 


(4) રાષ્ટ્રના હિત તથા અહિતમાં (8) સમાજના હિત તથા અહિતમાં 
(€) પોતાના હિતમાં 7.1 બંને 
૮૬. થક્તિમાં સામર્થ્ય છે, પ્રભાવ છે, પ્રતિષ્ઠા છે, પરંતુ તેની સાથે છે - । 
(6) ઉદ્ધિગ્તતા (13) આવેગ (€) માનસિક વ્યાકુળતા (90/,0, 


૮૨. ભાવિ ભવિષ્યગતમાં તો સર્વદા છે - દ 
(4) આદ્વાદ (8) પ્રસન્નતા અને શાંતિ હ 


(€)9 સ્થિરતા અને અખંડ આનંદ (»6,8,0 ત્રણેય 
૮૩. ક્યા ગુણથી લોકકલ્યાણ કરી શકાય? 
(4)કંયમથીલતા (8) ઉદારતા (0)સજ્જનતા (૪ 4,8,0 ત્રણેય. 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


૮૪. સંપન્નતાનો આધાર છે - કિ 
સથ્રમ પર (3) ચતુરાઈપર (0) સાધનો પર (12)/5,8,6 વિન 

૮૫. આત્મદર્શનંજ ઈશ્વરદર્શનનું સૌથી સહેલું અને નજીકનું સાધન છે. આનો અર્થ છે 

(8) પવિત્રતા (1) પ્રખરતાની વૃદ્ધે (0) પોતાને જોવો ( ૩0/48 બંને 

૮૬. ટામેટાની ચટણીમાં જોવા મળે છે - # 

(7) સાઇટ્રિક એસિડ (3) મેલિક એસિડ (0) ગંધકનો તેજાબ (2) કીસિટિક એસિડ 

૮૭. મહાદેવી વર્મનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ? 

(ઉ »ફરુખાબાદ (1) અલ્હાબાદ (0) લખનૌ (8) બનારસ 

૮૮. ભારતની પહેલી મહિલા અંતરીક્ષ યાત્રીનું નામ છે - 

(4) જુહી ચાવલા (05 કલ્પના ચાવલા (0) સૌદામિની (10) સુનિતા વિલિયમ 

૮૯. જુદી જુદી રમતોમાં સર્વોત્તમ ખેલાડીને મળતા પુરસ્કારનું નામ છે - 

(7) કલિંગ પુરસ્કાર (18) અર્જુન પુરસ્કાર (0) નોબેલ પુરસ્કાર (12) ભારતરત્ન 

૯૦. ડુરંડ કપ કઈ રમત સાથે સંબંધિત છે ? 

(/) લોન ટેનિસ (1) ક્રિકેટ (€) ફૂટબોલ (1) હોકી 

૯૧, સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં કુલ કેટલા દેશો છે ? 

(/) ૨૦૧ (8) ૧૫૮ (() ૧૯૨ (18) ૨૧૪ 


૯ર. કધા જીવની સરેરાશ ઉંમર વધારે છે ? 
કાચબો (8) માણસ (€) પેલિકન (12) બિલાડી 


ઉ. ભૂકંપના ઝટકા માપવાનું સાધન કયું છે ? 
૭) ગ્રેવીમીટર (1) ક્વિક રેકોર્ડર (0) સિસ્મોગ્રાફ (10) ગ્રેવિટી રેકોર્ડર 
ઉ ખીણ સાથે કયા દેશના વ્યાપારી સંબંધો હતા ? 


૫%67ઇરાન (18) ઇરાક (€) લિબિયા (12) મ્યાનમાર 
૯૫. બ્રાહ્મી તથા શંખપુષ્પી લાભકારી છે કારણ કે તે - 
(08) મેધાશક્તિ વધારે છે (8) મગજની સકિિયતામાં લાભ કરે છે 
(0) માનસિક રોગોમાં પણ ઉપયોગી છે (1)78,13,0 ત્રણેય 
૯૬. રામાયણના રચયિતા હતા - 
(4) વિશ્વામિત્ર ઉ)વાલીકે (0તુલસીદાસ (1))સરદાસ 


ક સંસ્કૃતિ સુવાસ મઝ 


ક 


૯9. આપણે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી તથા ન્યાયકારી માનીને તેમના અનુશાસનને આપણા જીવનમાં 
ઉતારીશું, આના માધ્યમથી શ્રીરામ શર્માજીએ શેને અપનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે ઉ 
(4) પલાયનવાદ (1) આસ્તિકતા (€) અવતારવાદ (10) કર્મફળનો સિદ્ધાંત 
૯૮. માણસ પોતે જ પોતાનો ભાગ્યવિધાતા છે એ વિશ્વાસના આધારે આપણી માન્યતા છે કે 
આપણે શ્રેષ્ઠ બનીશું અને બીજાઓને ઉત્કૃષ્ટ બનાવીશું તો યુગ અવશ્ય બદલાશે. આ સૂત્ર - 
(/) સાચું છે ઉ3)'ટું છે 
(€) સૂત્રમાં શ્રેહની જગ્યાએ ઉત્કટ અને ઉત્કૃષ્ની જગ્યાએ શ્રેજ લખવાથી સુત્ર સાચું બનશે 
(02) બીજું કોઈ 
૯૯, આઝાદી પહેલાં લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ હતા - 
(/) ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર ૫(3)સર ફ્રેડરિક હાઈટ 
(€) વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ (12) ઇંબાહીમ રહેમતુલ્લા 
૧૦૦. દેશના પહેલા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર હતા ? 
(૧) સુકુમાર સેન. (13) એસ,પી.સેન વર્મા (€) કે.વી.કે. સુંદરમ (1)) નાગેન્દ્રસિંહ 
૧૦૧. ભારતના પ્રથમ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ હતા - 


(4) ન્યાયમૂર્તિ હિદાયતુલ્લા (8).વી.વી.ગીરી 
(€) ડો.સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન (12)બી.ડી.જત્તી 
૧૦૨. કાર્યકારી વડાપ્રધાન બનનારા પ્રથમ રાજનેતા હતા - 
ગુલઝારીલાલ/નંદા (13) લાલબહાદ્‌ર શાસ્રી 
(€) ઇન્દિરા ગાંધી (1)) મોરારજી દેસાઈ 
૧૦૩. સ્વતંત્ર ભાઃ હે ત્રી હતા - 
(6) મૌલાના આઝાદ (1) સરદાર બળદેવસિંહ જં 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ--- (12) રફી અહમદ કીડવાઈ ર 
૧૦૪. શક્તિ મળતાં જ ર બની ગયો - ભ 


(6)ખૂબપ્રસન્ન (3મદોન્મત્ત (€)સ્વરક્ષક (18) અમર 
૧૦૫. અશુદ્ધ ચિત્તવાળા લોકો હોય છે - ી, 
(4) આત્મકલ્યાણીં (1) વિશ્વકલ્યાણી આત્મઘાતી (10) આત્માનંદી હ 
૧૦૬. પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડો.રાજેન્દ્રપ્સ્‍સાદના જીવનની વિશેષતા હતી - 

(&)સરળતા (3) આત્મવિશ્વાસ (€) અલ્પભાપી, શિસ્તપ્રિય (940,0 ત્રણેય 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ૩૮ 


૧૦૭. સ્વાર્થપરાયણતા અને અહંકારમાંથી છુટકારો અને ભાવસંવેદનાનું અમૃતપાન કોને કહેવાકા 
આવ્યું છે ? 
04) શિક્ષણને (8) વિઘ્ાને (0)સત્સંગને (24876 બંને 
૧૦૮. સંગઠનના જવાબદાર લોકો જે નીતિને અનુરૂપ વ્યવહાર કરીને સંગઠનને જીવતું રાખી શકે 
છેલી, કઇ *-ડ 
(4) પોતાના પ્રત્યે કઠોરતા (13) બીજાઓ પ્રત્યે ઉદારતા (€') સ્વહિત «(12)6૫,13 બંને 
૧૦૦૯. દ્રૌપદી સ્વયંવરમાં. કોણે,લક્ષ્યવેધ કર્યો હતો ? 


(7) કર્ણે (13) અર્જુને (0 શ્રીકૃષ્ણે (12) ભીષ્મે 
૧૧૦,કોયલ શેના કારણે પ્રિય છે? 

વાણીની મ્ધુરતાથી- (8) ભાવનાઓની મ્ધુરતાથી 
(€) સ્વાર્થપરાયણતાથી (8) 43 બંને 


૧૧૧. સિદ્ધિઓને સંભાળવાની શક્તિ કેવા પુરુષોમાં હોય છે ? ક 

(3) સાસ્વિક (3) પરમાર્થી ( શક્તિશાળી (1 7,3 બંને 
૧૧૨. ભસ્માસુર હતો - 

(4) શરીરથી શક્તિશાળી (13) વૈભવશાળી ((') મનથી બળવાન (£94,0 બંને 
૧૧૩. હમીર એ જ સિદ્ધાંતોને સ્વીકારતા હતા, જેમાં હતું - 


(4) સત્ય (3) હઠ (€) આદર્શોની રક્ષા (12) તથા €' 
૧૧૪. વિધવા રાજકુમારી મંગલમુખી કયા રાજાની પુત્રી હતી ? 

તોડનરેશ માલદેવની (8) માનસિંહની 
(€) રાજા જયસિંહની (10) જયચંદની 


૧૧૫. દ્રૌપદીએ સાડી ફાડીને અડધો ભાગ કોને લાજ બચાવવા માટે આપ્યો ? 
(4) સહદેવને (1) દુર્યોધનને (0)જાડીમાં છૂપાયેલા સાધુને ( 12) નકુળને 
૧૧૬, કોટ, પેન્ટ તથા ટાઇ પહેરેલા છોકરાઓને કોણ એન્ગ્લોઇન્ડિયન સમજ્યું હતું ? 


(0) જન્રાહિરલાલ નહેરુ (8) ડૉ. રાધાકૃષ્ણન 
(€)રજેન્‍્દ્રપ્રસાદ (12) ઝાકીર હુસેન 


૧૧૭. ગ્રાણક્યની આવકનું સાધન ક્યું હતું ? 
 (&)/ધૃસ્તકલેખન (1) અધ્યાપન (0) રાજકીય વેતન (12) /૧,13 બંને 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


૩૫ 


ળો સ ટે [એ શું કરવું પડે? 
૧૧૯. ભૂતકાળના ગૌરવની ફરીથી સ્થાપના થાય તે માટે રાષ્ટ્રનિમાતાઃ 
(1) પોતાનું ધડતર (13) સાદગી અપનાવવી. (€) સંયમથી રહેવું (2) #%8,0 ત્રણેય 


૧૧૯. મનુષ્ય શું ગુમાવવાથી બધું જ ગુમાવી બેસે છે ? .. ર 
વામ 09 (€)ચર્ત્ર (2) આમાંથી એકેય નહિ 
૧૨૦. શેની સ્વચ્છતા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે ? 
(0) તનની (8) શનની (€) વૈભવની (12) વસ્ોની 
૧૨૧. ભારતીય સંસ્કૃતિ શેમાં માને છે? ર 
ઉદ્રધિવેક (3)તર્ક (૦નુક્ોચીની (0) આમાંથી કોઈ નહિ 


૧૨૨. ભારતીય સંસ્કૃતિ આપણને શીખવે છે - ન 

01) પરસ્પર સહયોગ (1) એકતા (€) પરોપકાર (9)7,3,€ ત્રણેય 
૧૨૩. ભારતીય સંસ્કૃતિ આપણને પ્રેરણા આપે છે - ઝક 

(41) સદ્વિચારોની (8) સત્કર્મોની (€)સદ્ભાવોની (17 &,3,0ત્રણેય _ 
૧૨૪. માણસના પતનનું કારણ છે - વ 
(4) અસંયમ (3) દુષ્યિત (0€)૬ર્વ્વવહાર (974,0,0 ત્રણેષ , * 
૨૫. માણસ મહાનબને છે - _ શિ 
1) ઊંચું પદ મેળવીને (8) ધન મેળવીને (€) નેતા બનીને (9) સત્કર્મોથી 


શ જ ટ. 
૨૬, સફળતાનું રહસ્ય છે - ન 
) કાર્ય પ્રત્યે લગની (13) આત્મવિશ્વાસ (€) પુસ્ષાર્થ (94,0,6ત્રણેય 
૭, સ્થનાકાળના વ ક 
87 કગ્વેદ (8) યજર્વેદ (€) સામવેદ (10) અથર્વવેદ 


૨, મ 
8) ધન્વંતરિં (38) શકદેઃ ની (12) દધીચિ 
૧૨૯. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ગુરુનું નામ શું હતું ? 
(4)દ્રોણાચાર્ય (1) પતંજલિ (€સંદીપન (12) કૃપાચાર્ય 
૧૩૦,/વિવેકાનંદ શિલાસ્મારક આવેલું છે - 
કન્યાકુમારીમાં (83) દિલ્હીમાં (€)કોલકાતામાં (1) ચેન્નઈમાં 
૧૩૧/ગુરુનાનકનું જન્મસ્થળ છે - 
નાનકાના સાહેબ (3) બાબા ડેરા સાહેબ (€) અમૃતસર (10) લાહોર 


સંસ્કૃતિ સુવાસ 


૧૩૨. કોણે ચાર ધામોની સ્થાપના કરી? 
(8)વેદવ્યાસે (3) વલ્લભાચાર્ય 
૧૩૩. સત્યવાદી રાજા તરીકે પ્રખ્યાત છે - 


જા હરિશ્ચંદ્ર (3) રાજા વિક્રમાદિત્ય (€)રજા ભોજ (1) રાજા ભર્તૃહરિ 
૧૩૪. પ્રાચીતભાસ્તના મહાન વ્યાકરણકાર હતા - 


(8) ભવભૂતિ (8).યાણિનિ (€6કાલિદાસ ઉ(જુઊટિલ્ય 
૧૩૫. “મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા” આવું કયા સંતે કહ્યું હતું ? 


0&)લુલસીદાસ (8) સંત કબીર (0)ગુરુનાનક %(8)તરંદાસ 
૧૩૬. “સ્વતંત્રતા આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે” આ કોનું કથન છે ? 


(0માં શંકરાચાર્યે (1) વિશ્વામિત્ર 


(ઉ&) મહાત્મા ગાંધી (13) લાલા લજપતરાય 

(ઈુધલગંગાધર તિલક (00) આમાંથી કોઈ નહિ 

૧૩૭. લોખંડી-પુરુષના નામે જાણીતા છે - 

(&) વિપિનચંદ્ર પાલ (3) સુભાષચંદ્ર બોઝ 
રદાર વલ્લભભાઈ પટેલ (12) ચંદ્રશેખર આઝાદ 

૧૩૮ 


“તમે મને લોહી આપો, હું તમને આઝાદી આપીશ.” કથન કોનું છે? 
0) મહાત્મા ગાંધીનું (3):સુભાષચંદ્ર બોઝનું (0) તિલક્તું (12) ભગતર્સિહનું 
૧ નું સૂર્થમંદિર ક્યાં આવેલું છે? 
હારમાં (13) ગુજરાતમાં (0) ઓડિશામાં (12) કાશીમાં 

1ગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાનો ઉપદેશ ક્યાં આપ્યો હતો ? 7 
સ્તિનાપુરમાં (15) પાટલીપુત્રમાં ((') મગધમાં 
મર્થ ગુરુ રામદાસના આદેશથી કોણ સિંહણનું દ્ધ લાવ્યું ? 

પ્રતાપ શિવાજી (0) છત્રસાલ (12) ફ૬ર્ગાદાસ 


(ઈફસ્થેત્રમાં 


(8) રામકૃષ્ણ પરમહંસ 
ી “(છિ સ્વામી રામાનંદ 
રનો ભંડાર કહેવામાં આવે છે - 
ગઢને (8) ઝારખંડને (0) કેરળને (0) ઓડિશાને 
ની સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિત નગર છે - 
(€) ભીમબેઠકા (10) ખજૂરાહો 


. સંસ્કૃતિ સુવાસ 


સંસ્કૃતિ સુવાસ ધો. ૮ 


8કકક0 9808 08868 88586 
90800 80008 £8૪૯0 89008 ૨0880 8૯૬00 ૬0006 00૯00 
કહ ૬2088 ૩8૦8૯ હહ&48 #ક88ક #હ8ફ€ ૬૩8૭૦ કકક## 


કકક કકકક% ૨કફકત ૧8૦૧૦ 98386 99૪૦૭ ક##*ઉક &ક8કક ક%૩૭૩: 
ટે દડ: #&## $₹$ડ# #દ### (₹/#૮ #£#7# દઇ ૬૪૪% ₹૪### #2# 


૨ ડન 


ગ કક8#ક ક૯#૦ ૪8 # ₹##કર #&ત 4૫ 69#%68 6898 કેક#ક €#69% 890%. 
| 49629 ##૬$68# #00#0# ૬820## #૯00# 2૪006 #(/##8 ૬૯906 #08## ૪૯૬08: 
ડુકકકરટ હતકર #હટક& #$૦કક કકક ૯0૪48 #&## ####૦ ક#ટકક! 


કક#કક કત૦ત4 કક *૪#કક #4&0% 64૪ ક#ઉ### 


ઉમ્કાકક કહકકક 
૪૪ દ (4% કંડ#દ# ###4# #/૬##₹ ₹૪### #$#. 


દ હાક 


રીરા. પાસિંગ ૬૨:0૬. (રમારાચન્ર) (ગા. ર૫ ઝર રી) 


જુ 1 પ 
[૮89૩0૦૦૦૦૩ ૦૬ક૪(કેસમઉછેલટ90ટઇ [ક 0૪૦8૧૭૦ઉ૦૪*૪૪૮£૦૪! 85 ન 
2 330૪090905 શનક ૪૯888, ધક્સઇ#ક(ઉકક૦#૬૧# ૦૪: ₹કેઇ! 
મથક ૪૪૪ તંબ્લ કત લકઉ;009 0009: ઉક તકધકઇઉક મકતા શિ 
| 84૦80૪૪૪ તક ૪ %8! 0” 5 393૪88૪. ૦૭3% ૩૪2 9 
ટે 2000990000 030%% 9૪09૨૦૪૦૭૦૦ ડ | 3370006 ક9602 05906 છી. 888029 
ર [કઇપલમદકઇ૦ઉ૦૪ન૦૦૪0૦૦ણ0૦૦વ૦ 0 2 ૪9060899: ૦$ઝ૦૪શકમ 9 
નડ ઈ 019106 7 96. 
જણા ક 09%0: ન 
છ 
2૨9. ક 
૪2 
રહ 8809! 
ક છેજકા ઝા 
ઉછ ૧88, 
[ઉકા ક 
ઉકા 8૪ ઇલ 
કદ્ર, ઉછ, 
ઉકા છછ 
જ નિ ણ ક 
ર 22, આ પા ર 
ઉશ્નઇક, ઉલ 
83382333338 ઈ, કહત 
સ ઇર 


સસ કન 


#%7॥1/0110%5 #08 #1%.%0 ૦ /%? 


1. મઝ ર ઇન ઝો ને ૪ 9૧ ઇન ત £. ૬૨૪ ૪ ૪૦૦% ₹1. 
2. ઉચક 0 (5-૫૩ 1૪ 0૪ ₹૯ હ: #” સ્તક 

0 રુ ટર ૪? ર8 ક ₹ ₹૪ર ₹ૂ ₹૬ ત ₹% જ 

9 0૬ 5૦ (૭૪%. ઇડ 62 ૪ 5: ૦૮ કઇ 
8 કે ર કર 02 સ 97 ૨ ૪37 સ ૩4 નિક : ૪? 

99 તર હાક કજ જા ૯૦ ઉ ૦૫૦3 કસન 
4. ડા ૬૬ ગર ઈ: 5 2:૩7? ૧૪? 7 "રઇ/ કક૯ઉ૭૧૯ કક 32 21 બ ૭/ 097 દટ## 
0 ૪૦ €૦૭/ નનન શંર- શમ ઝરા ૪ પદ૬ ૨2% ક (૯ £ જ ૮: 2 30 ઇ%મેર ૩૪ શ જોલ ૧ ૪ 


00 € ૦૦ ૦૦/ #ળ ૪ર- 
7 ઇસ #જ 


0 મઇન૯૯/૦-૭૦તાર / ૬ર ૪: «"- પર્સ «૪ # નજ. 
(સ ઇક છ; છદ ઝઇ #પઈજર૮ €:૬ ૨૧૬૧ 
દક આ? ૪-૧ 117 ૭૦૭ ૪૪ :-%ઝ ૦૪૨ : 
૦૮૪ કર ૩8 (૧૦૩ :--ક 3૯ [ન્ડ1 દલ! 
ઇન? આ શ: 7% ગાઉ # ૮87% તટે ર "0ર 4 જે, 


શ] (જશ માનક / બિઝ જ ૪% 
લા? # 7૪ ઇજ ૧૪૬ ૨૦૪ ૪? : | જગ ? જ 1 


દર ઝડાળઇ કક ક..જ 2૪ 2ની કરક 20 ડય 5૦ ૧૪૦૦૪ €જ 2: ઝન. 
૪ તમ # મ અન ૬? ૧ ળન 5 જળ સ ₹૫મુરઇ "ર રૂ. રિટ ૪ ! 
નન ઝટકા 


અમારો યુગનિર્માણ સત્સંકલ્પ 


૧. આપણે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી તથા ન્યાયકારી માનીને એમના અનુશદસનને આપણા જવનમાં 
ઉતારીશું. 
૨. રારીરને ભગવાનનું મંદિર સમજ આત્મસંયમ તથા નિયત્રિતતાથી આરોગ્યનું રક્ષણ કરીશું. 
૩, મનને કુવિચારો તથા દુર્ભાવનાઓથી બચાવવા માટે સ્વાઘ્યાવ અને સત્સંગની વ્યવસ્થા 
રાખીશું, 
૪. ઈન્દ્રિયસંયમ, અર્થસંયમ, સમયસંયમ અને વિચારસંથમનો સતત અભ્યાસ કરીશું. 
પ, પોતાને સમાજનું એક અભિન્ન અંગ માનીશું અને બધાના હિતમાં પો |તાનું હિત સમજશું. 
૬. મર્યાદાઓનું પાલન કરીશું , ખરાબ ટેવોથી દૂર રહીશું , નાગરિક કર્તવ્યો નું પાલન કરીશું અને 
સમાજ પ્રત્યે વફાદાર રહીશું. 
૭. સમજદારી, ઈમાનદારી, જવાબદારી અને બહાદદરીને. છવનનુંએક અભિન્ન અંગ ભાનીચું. 
૮. ચારે તરફ મધુરતા, સ્વચ્છતા, સાદાઈ અને જ્જનતાનું વાતાવરણ બનાવીશું. 
૯. અનીતિથી મળેલી સફળતા કરતાં નીતિ પર ચાલતાં મળેલી નિષ્કળત્યને મદ્ય થડાવીમું. 
1૦. માણસનું મૂલ્યાંકન તેની સફળતાઓ, યોગ્વતાઓ અને વિભ્તિઓયી. નહિ, પરંતુ તેના 
સદ્દવિચારો અને સત્કર્મો દ્વારા કરીશું. 
૧૧. બીજાની સાથે એવો વ્યવહાર નહિ કરીએ, જે આપણને પોતાના માટે પસંદ ન હોય. 
૧૨. આપણે નર-નારી પ્રત્યે પવિત્ર દૃષ્ટિ રાખીર 
૧૩, સંસારમાં સત્પ્રવૃત્તિઓના કેલાવા માટે આ 
એક બાગ નિયમિત રૂપથી વાપરતા રહીરા. 
૧૪. પરંપરાની તુલનામાં વિવેકને મહત્ત્વ આપીરાં 
૧૪. સજ્જનોને સંગઠિત કરવામાં, અનીતિનો સામનો કરવામાં અને નવસર્જનની પ્રવૃત્તિઓમાં 
સંપૂર્ણરસ લઈશું. 
૧૬, રાષ્ટ્રીય એકતા અને સમતા પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન રહીસું. જતિ, લિંગ, ભાષા, પ્રાંત, સંપ્રદાય 
કગેરૈના કારણે પરસ્પર કોઈ ભેદભાવ નહિ રાખોએ. 
૧૭. ““માણસ પોતે જ પોતાનો ભાગ્યવિધાતા છે'' આ વિષાસના આઘારે આપણી માન્યતા છે 
કે આપણે ઉત્કૃષ્ટ બનીરાં અને બીજાઓને મેષ્ઠ બનાવી , તો યૂગ અવસ્ષ બદલારો. 
૧૮. ''આપણે બદલાઈશું - યૂગ બદલારો'',''આપણે સુધરીરાં - યૂગ સુધરશે'' આ કથન પર 
આપણને સંપૂર્ણ વિધાસ છે. 


ણાં સમય, પ્રભાવ, જાન, પ્રુષાર્ય અને ધનનો 


ઘર્મ અને અધ્યાત્મનાં ક્ષેત્રોમાં બહુ પહેલેથી જ પુરુષોનો અધિકાર ચાલ્યો આવે 
છે. એના પરિણામે તેમાં પાખંડ તથા ભ્રમસિવાય બીજું કાંઈ બચ્યું નથી. મેલ 
ધોનારો સાવ્યુ જ જો કોલસાના ભૂકાધી બનેલો હોય તો તેનાથી સ્વચ્છતાનું લક્ષ્ય 
કદ્દાપિ પૂરું ન થઈ શકે. આ ક્ષેત્રમાં હવે નારીએ જ નેતૃત્વ કરવું જોઈએ. ઈશ્ચરે તેની 
રચના દિવ્યતાનો સમાવેશ કરીને કરી છે. આજની ગઈ ગુજરી સ્થિતિમાં પણ તે ! 
જુની તુલનામાં આદર્શવાદ તથા ઉત્કૃષ્ટતાનો નિર્વાહ ખૂબ સારી રીતે કરી રહી 
ી કે. આ તેની સહજ પ્રકૃતિ અને ઈશ્વરે તેને આપેલી વિશિષ્ટ વિભૂતિ છે. પુરુષ ખૂબ 
શ્રમકરીને જે આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે નારીને ખૂબ સહજ રીતે પ્રાપ્ત 
થાય છે. આસ્તિકતા, આધ્યાત્મિકતા અને ધાર્મિકતાનાં જે લક્ષણો તત્ત્વદર્શીઓએ 
[વ્યાં છે તેમાંનાં મોટાભાગનાં નારીના સ્વભાવમાં સહજરૂપે જ સમાયેલાં જેવા 
છે. હું એવા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું સ્વપ્ન જોઉ છું, જેમાં આગામી દિવસોમાં 
સંસારના ભાવનાક્ષેત્રનું નેતૃત્વ કરી રહી હશે અને ભૌતિક ક્ષેતરમાં 
થાનો મજબૂત પાયો નાખી રહી હશે. 


દ અ ર 85“: %* 


- પં. શ્રીરામ શર્મા આચાય 


ભારતીય સંસ્કૃતિ જ્ઞાનપરીક્ષા - ૨૦૧૭ 
પતા શાંતિકુંજ, હરિદ્વાર (ઉત્તરાખંડ) 
પ્રશ્ચપત્ર ધોરણ - ૮ (સંસ્કૃતિ સુવાસ) 


પરીશ્વાર્થીને સૂચના : 
૧. બધા પ્રશ્ચો ફરજિયાત છે. દરેક પ્રશ્મનો એક ગુણ છે. ઓ.એમ.આર.શીટમાં સાથા જવાબવાળો ગોળો ભરો. 
૨, ટાઈબ્રેકર પ્રશ્રોના જવાબ પણ લખવાના છે, તેમના ગુણ જુદા છે. 


૧. પ્રજાપતિએ મનુષ્યની સુખવુદ્ધે માટે કોને જોડી દીપો? 
(વજને (1) પ્રાર્થનાને (0) મનોરજનને (2) અહંકારને 
૨. સંતમાં કયા ગુણો હોય છે? 
(૧) વાચાળતા (0) સેવાપરાયણતા (€) દાન આપવાની વૃત્તિ (98) 3,€બંને 
૩. ક્યા મોરચે અંગ્રેજ સેનાપતિ લ્રુરોજનો રાણી લશ્્મીબાઈ સાથે સખત સંઘર્ષ થયો? 
(43) કાલપી (8) ગ્વાલિયર (ભઝાંસી (2) &,8,૯ત્રણરેય 
૪. કયો વાર મુસ્લિમોનો પવિત્ર દિવસ હોય છે ? 
(&) સોમવાર (8) શુક્રવાર (0) શનિવાર 2) રવિવાર 
પ. મર્હમદ પયગંબરે કોને શક્તિશાળી માણસ કહ્યો છે ? 
442) સારીરૅક રીતે તંદુરસ્ત (13) ઉચ્ચ પદે બિરાજેલા (0) ક્રોધ પર વિજય મેળવનારને (12) અહંકારીને 
૬. મહાત્મા ગાંધીજીએ માદક દ્વ્યોને માણસ માટે કેવાં ગણાવ્યાં છે ? 
(&) કાનિષ્ારક (€)અસરહીન 412) આમાંથી એકેય નહિ 


(8) અકાળ મૃત્યુ (€)અપયશ - (9 &8,ઉત્રળેય 


8) મારાબાઈ-ગ્વાલિયર (€) અહલ્યાબાઈ-માળવા * #(3) દુર્ગાવતી-મંડલા 
૯: ઓસકારેશ્વરમાં બાર જ્યોતિર્લિગોમાંથી કયું આવેલું છે ? 
05) નાગેશ્વર (13) ઓમકારેશ્વર ()અમલૅશ્વર 40008,€બને 
૧૦, ષર્ઘટન સ્થળ ખજુરાહો પહેલાં પ 8. 
(8) ખજુરપુરા (8) ખજૃરવાહિકા (€)ખજુસ્નગર 2) 4,0 બંને 
3%.ઉજ્જવિની પાસેથી દેશાંતર શૃન્યરેખા શરૂ થાય છે, તેથી તે પૃથ્વીનું શું કહેવાય છે ? ન 
ઉ&ા3ન્દ્રવ્ફુ 72(9)નાભિપ્રદેશ (€શક્તિકેનદર (૪)&,8,6ત્રલેષ, 
ેથર્વટન સ્થળોનું કયું જોડકું સાચું નથી? 
“બૌદ્ધસ્તુપ (0) ભેડાથાટ-પાણીનોધોધ (0) પંચમઢી-ભવ્ય કિલ્લો (10) ભીમ બૈઠકા-પુરાતત્ત્વીય વિશ્વધરોહર 
મકામાનતોનુકયુ જોડકું ખોટુંછે? 
તિ 


(8) વિક્રમાદિત્ય -સમ્રાટ 
47) બાણભટ્ટ - ખગોળશાસ્ી 
(€)ભેસ -(0)ગાય 


ગણાય છે? 


(8) કાળા (€)યોળા (0)લાલ 
[૪ તથા ગીતા ઉપરાંત બીજાં કયાં આધારભૂત તત્ત્વો છે ? 
(8) ગાવત (€)ગા 402) &,8,€ ત્રણેય 
વગર સંદેશો મોકલવાનો સકળ પ્રયોગ કર્યા હતો? 5 
 જગદીશમંડ બોઝ (€)ખાર્વભટ્ે (39) બ્રબગુપ્રે 
માટે કું વંત્ર બનાવ્યું હતું ? 
1; ય. (€)રજોનેન્ટરકોડર (12) સિસ્મોગ્રાફ 
લ્ય સાષવાં (€) શક્તિનો સંચપ કરવો * (12) %,1,0 તરને * 
નવાઈ પામ્યો? 


(8) તેમના શરીરમાંથી પરસેવો વહેતો હતો 
2) 8,€ બંને 


ન્ય 


૨૧ .ચંકશેખર-ી પીઠ પર નેતરની લાઠીપડતી ત્યારે તેઓ શું કહેતા હતા? 


રર સરતમાતાડી જય (8) ખૂબ વાગે છે (€ેનામારશો (0)આમાંષીએકેવ નહિ 


.., (૩)પારસીઓ (0)યહુદીઓ (2)5&, 3 બંને 


(2):,0,0ત્રલેય 

(4) ઓરિસ્સામાં (8) મહારાષ્ટ્રમાં (€)ગુજરાતમાં (8) 8,0 બંને 
રપ, મંદબુદ્રિમાં ઘટાડો થાય છે - 

(4) મનોરંજનથી (8) પૌષિક ખોરાકથી (€)વ્યાવામથી (12) સારા સાહિત્યના વાંચજ્યી 
૨૬.ગીતામાં ભગવાન કુૃષ્લે સ્વાધ્યાયને શું કહ્યો છે ? 

(4) સામાન્ય કાર્વ 93) વાણીનું તપ (€) મનોરંજન * (12)સમયનોસદુપયોગ 
૨૭. સાહિત્ય સમાજનું શું કહેવાય છે? 

(&) પ્રાતિરૂપ (3) પૂરક (0)પ્રતિદ્રદી (00) દર્ષણ 
૨૮. સદ્સાહિત્ય બાળકોને શેની પ્રેરણા આપે છે ? 

(4) શ્રેષ્ઠચરિત્રની પં) શ્રેઠ ચિંતનની (€)શ્રેઠ આચરષ્ાની (8) &,8,€ત્રબ્રેય 
૨૯. અમેરિકાના કયા રાષ્ટ્રપતિ સંમયનું ચુસ્ત પાલન કરતા હતા? 

(&)જયોર્જબુશ (8) અબ્રાહમ લિંકન (€9જ્યોર્જવોશિંગટન (8) ઓબામા 
૩૦. મનને કુવિચારો અને દુર્ભાવનાથી બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? 

(4) સ્વાષ્યાય (હ) સત્સંગ (0) મનોરંજન (2) &,8 બંને 
૩૧. સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજને કોણે હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં ફેરવી નાખી હતી? 
ન્જસદનમોહન માલવીય (3) લાલબહાદુર શાસ્રી (0) પુરુષોત્તમદાસ ટંડન, (૪)સરદારપટેલ 
૩૨. ઈ.સ. ૧૯૦૭માં કોને થિયોસોફિકલ સોસાયટીના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યાં હતાં? 

ઉઝશેની બેસન્ટ -- (ે)ક્સ્તુરબા ગાંધી (0) કમલા નહેરુ (2) મધર ટેરેસા 


૩૩. દાર્જિલિંગમાં મૃત્યુ સમયે નિવેદિતાએ કઈ પ્રાર્થના કરી હતી? 
ઉક)અસતોમાસદ્ગમય ([)તઅસો મા જ્યોતિર્ગમય (0) મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય (2) &,8,0ત્રલેય 


૨૪. ભારદ્નનત બુલબુલ તરીકે કોણ ઓળખાતું હતું ? 
જિની નાયડુ, (8) ફલોરેન્સ નાઇટિંગલ (€) એની બેસન્ટ” (2) ભગિની નિવેદિતા 
૩૫. સદ્ગુરુ ઉપદેશ આપે છે - 


4) અંધકારથી પ્રકાશ તરક જાઓ 3) અસત્યથી સત્ય તરફ જાઓ 

(€) મૃત્યુથી અમરતા ત્રરક જાઓ ») &,8,€ ત્રણેય 
૩૬. ગણાત્મેક સંખ્યાનો વિચૉર આપ્યો - (/&) અરબસ્તાને (3) બ્રાસ્તે” (€) ઇટાલીએ (3) ગ્રીસે 
૩૭. શેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોય 

(4) કોદરા 3) સેવાબીન (૯)૫ઉ (8) મકાઈ 

નોબેલ ઇનામ મેળવનારી સ્ત્રી હતી - 
ક હા રોજાલિડ યલો (8) ડોરોથીકોજકિંસ (કેક્મક્યુરી (1)બા્બરા મૅક્લિનટૉક 
_ 3૩૯,સૌથી તેજસ્વી ગ્રહ છે - 
(8) ગુરુ  (0શનિ (2)બુષ 
શકવા તથા પ્રકૃતિ સંતુલન માટે શું લાભકારક છે ? 
અગ્નિહો (8) વૃક્ષઉછેર (0)બલિર્વશ્ર (8) &,8,0 લેય 
આચાવંજીએ આગરામાં કવા સમાચારપત્ર | સંપાદનકાર્વ કર્યું ? 
) ઉજાલા, (€) નવભારત ટાઇમ્સ (2)અમરઉજાલા 


 ઉદ્ગમસ્થળ છે -(&) મૈનાક પર્વત ઊઝમરકંટક (€)ગગોત્રી (2)યમનોત્રી 
કોની સાથે મુલાકાત થઈ હતી? જ 
(€)ભગારષ ઉસક્પનહિ 


(૪ વેકાનંઃ (€)સત્યમિત્નાનંદે (૪) પરમહંસે 
તા -(&) નરપત નાલ્હ (3) ચંદ વરદાયી (€)જ્ગનિક (02) ગોરખનાથ 
9 (4) ઉત્તરપ્રદેશમાં (13) મપ્યપ્રદેશમાં(€) મહારાષ્ટ્રમાં (2) છત્તીસગઢમાં 
રીફ (8)૫ન (0€]મિક્ષ્ન (3) સ્વાસ્થ્ય # 


સંસ્કૃતિ સુવાસ - ૨ 


૪૮.પરિવાર નિમાંશનનો આપાર છે ન/)પ્રેમ (0) સહકાર (0) વિતમતા (29)4,8,€ત%વ 
 પતરાષ્ટ્ને મહાભારત યુદ્ધની આંખે જોયેલી સ્મિતિ કોણે બતાવી વતી? ક. 
શરડ (8) અર્જુને (€) સંજયે (0) દુર્યાપ' 
૫૦.મતિષેળવશ માટે સૌધીવધરેજરરીછે (૦) પુન (0)સપૃદ્ધિ (0)મુવિષા (0) સંયમ 
।એ બીજા ધઃ ભાઃ મું શીખવું જોઈએ ? મુ 
પ દુનિયાએ બીજા પર્મો માટે ભારત પાસંધી શું શીખવું જોઈએ ડે 


[(&) સહિષ્ણુતા (83) સહાનુભૂતિ (()નાર્સતા 
પર, આયુર્વેદ તથા યોગ આપણને મું શીખવે છે ? 

ઉ) શરીરને રોગમુક્ત કરવાનું (1) મનને તણાવમુક્ત કરવાનું (£) આત્માને પરમાત્મા સાથે જો. 
પ૩. શેનાદારા મનુષ્ય વિકટ પરિસ્િતિનો સામનો કરી શકે છ? 

[&) માનસિક શાંતિ, (0) બૌદ્ધિક સંતુલન (€) પનસંપત્તિનો સંચય 


ડવાનું(2) 78,0 બંને 
(0) ,0,€ ત્રણેય 


પ૪. ઇંદોરની મહારાણી બનવા છતાં અહલ્યાબાઈએ શેનો ત્યાગ નહોતો ક્યો ? જન 

[&) સેવા (1) સૌમ્યતા (€)સરળતા તથાસાદગા (0) 4,8, ત્રણેય 
૫૫. કોઈપણ સમાજ શેના દારા ઉન્નતિ કરી શકે છે? ન 

(&)ગાંતરિક સંગઠન (0)એકતા (0પ્રેમ અને સહયોગ (0) &,8,€ તરણૈય 
૫૯. મસૂરીની ટેકરીઓ કયા કારણે નષ્ટ થઈ રહી છે? કિ જે 

[હ) વૃક્ષોના નિકંદનપી (0) ખાણોના કારણે (0) ખેતીના લીધે (0) ખાજ્ઞોના કારણે 
પફ. “પરાધીન સપનેહુ સુખ નાહી” કોની પંક્તિ છે 

(&) ્રયસી (0) રહીમ (0)કબાર (ઝ)તુલસીદાસ 
પટ.કયાગુણથી લોકકલ્યાણ થઈ શકે?(/) સંથમશીલતા (3) ઉદારતા (€)સજ્જનતા (0) 7,0,€ ત્રજેય 
પછ; પ્રથમ ભારતીય મહિલા અંતરીશયાત્રીનું નામ છે - 

(4) જુહીચાવલા (3) કલ્પના ચાવલા (0સૌદામિની (8) સુનિતા વિલિયમ, 
૬૦.જુદીજુદી રમતોમાં સર્વોત્તમ ખેલાડીને કયો પુરસ્કાર મળે છે? 

(&) કાલિગ પુરસ્કાર (8) અર્જીન પુરસ્કાર (€)નોબેલ પુરસ્કાર (૩)ભારતરત્ન 
€1.ભૂકંપના ઝટકા શેનાથી મપાય? 

(4) ગ્રેવીમીટર (8) ક્વિક રેકોરર (ઉભિસોગ્રાક (12) ગ્રેવિટીરેકોર્ડર* 
#ર. કયા દેશના વ્યાપારી સંબંધો સિંધુખીબ્ર સાથે હતા? 

0) ઈરાન (8) ઇરાક (€)લાભિયા (0) મ્યાનમાર 


2 પ લખયું પું ! દિ વાક 
દ૪.અસંસ્કારી ચિત્તવાળા લોકો કેવા હોય છે ? 
(&) આત્મકલ્યાણી 08) વિશ્વકલ્યાણી (€)આત્મધાતી (02) આત્માનંદી 
પ, ડૉ. રાેન્દરપ્રસાદના જીવનની મોટી વિશેષતા હતી- 
"૩) આત્મવિશ્વુસ ” (€)અલ્ભાષી,શિસ્તપ્રિય ()) &,8,0 ત્રણેય 
ઝે (8) અર્જુને (0)૬ુર્યોધને (0) ભાપ્મે 


(8) વાલ્મીકિએ (€) તુલસીદાસે (૩) કાલીદાસે 


(€) રાજ્ય તરફથી મળતું વેતન (0) &, 8 બંને. 
(8) (ઉંચા 10) આમાંથી એકે 
સૌથી મહત્વની છે? (હ) તનની જઇ ધા ઝવ કિ 
તિશેમાં માને છે? (/1) વિવેકમાં (8) તર્કમાં (€) દોષો જોવામાં (૩) એકેય નહિ 
(0) નેતાબનવાધી (૪)સત્કર્મોથી 


(0) આત્મવિશ્વાસ (ઉપુચ્પાર્ય 2) &,8, 
છે” (ત) મન્વંતરિ તમા 9 જવ 


(૯સાંધપનિ # (0) કૃપાચાર્ય 
(8) બાબાડેર સાહેબ (€)અમૃતસર (8)લાહોર 


 વલ્લભાચાર્યે (€)આદિશંકરાયાર્યે (ઝિવિચ્વામિત્રે 
સંસ્કૃતિ સુવાસ - ૩ 


૭5 પ પવાદીરાજા તરીકે પ્રસિદ્ધછે - ત 
) રાજા હરિચદ્ર (8) રાજા વિકમાદિત્ય (€)રાજા ભોજ (0) રજા ભર્તૃહરિ 


૭૯ પાચીન ભારતના મહાન વ્યાકરજાચાર્ય હતા - કિ 
4) ભવભૂતિ (8) પાણિનિ (€) કાલીદાસ (0)કૌટિલ્ય 
“૧ “સ્વતંત્રતા આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે.” આવું કોણે કહું તું ? 


0) ગાંધીજીએ (0) લાલા લજપતરાષે. (€)બાલગંગાધર તિલકે (0) જમશેદજી તાતાએ 
૦. લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખાય છે - 
(4) વિપિનચંદ્ર પાલ (8) સુભાષચંદ્ર બોઝ (0) વલ્લભભાઈ પટેલ (12) ચંદ્રયોખર આઝાદ 
૮૧. કોણાર્કનું સૂર્યમંદિર કયાં આવેલું છે? 
(&) બિહારમાં (8) ગુજરાતમાં (€)ઓરિસ્સામાં (02) દિલ્લામાં 
૮૨. શ્રીકૃષ્ણે ગીતાનો ઉપદેશ કયાં આપ્યો હતો? 
ઉ) હસ્તિનાપુરમાં (0)પાટલીપુત્રમાં (€ઇન્રમ્રસ્થમાં (2) ફરુકેત્રમાં 
૮૨. સંત કબીરના ગુરુ હતા - 
8) વિવેકાનંદ (8) રામકૃપ્ણ પરમહંસ (€)ગોવિંદપાદ (0) રામાનંદ 
૬૪. ડાંગરનો કોઠાર કહેવાય છે -(/1) છત્તીસગઢ (8૩)ઝારખંડ (€)કેરળ (2)ઓરિસ્સા 
૯૫. સિંધુખીણની સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિત નગર છે - 
(&) મોહન જો દડો (8) પંચમઢી (0) ભીમબેઠકા (2) ખજૂરાહો 
૯૬. વિરોધી ભાવનું જોડકું છે- 
(5) દાન-દયા (8) સૌહાઈ-સહકાર (0) કરુણા-પ્રેમ (1) ધૈર્ય - ઉતેજના. 
£૭,પંચનદનીનદીનથી- (4) સતલજ (1) નર્મદા (૦રવી (2)થચિનાબ 
૮. યોગનો વિચાર તથા નિયમો સૌપ્રથમ કોણે આપ્યા? 
(4) ભોજે (8) વશિષ્ઠ (€)પતંજલિએ (02) ભારદ્વાજ 
૬૯. રાજ્ય - રાજધાનીનું કયું જોડકું સાચું નથી ? 
64) ક્કલટિક-બેંગલો (08) ઉત્તરાખંડ-સિમલા (€)ઝારખંડ-રાંચી (0) નાગાલેન્ડ-કોહિમા 
૦.કયા ઝષિન્ને કહયું હતું કે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે ? 
(4) આર્યભટ્ટ (3) વરામિદિર (€)નાગાર્જુન ()બ્રહ્મગુપ્ન 
-કાલીદ!સની રચના છે - (€) શાકુંતલમ્‌ (2) મહાભારત 
(2) કેરળ 


(€)અટલબિહારીબાજપેય (10) જવાહરલાલ નહેરુ 


(€)હમાયુએ* (»)અકબરે 
(&)બતક (8) કોયલ (0) હસ (32)મોર 
કે રસ્કાર કથા વિષયમાં અપાય છે ? (/1) સાહિત્ય (3) ખેતી (0) રમતો (0)વિજ્ઞાન 
કોનોજન “શિક્ષક દિન' તરીકે ઉજવાય છે? 
કો. રાજેન્દ્રપ્રસાદ (0) ડો. રયાકૃષ્લન (€)ઝાકેર હુસેન (0)શંકરદયાળ શર્મા 
થોજનાનું નામ છે - ઝુ 
અભિયાન (0)નિર્મલગંગાઅભિયાન (0€)ગંગાશુદ્વીકરણ (૪)નમામિગંગે 
અરવિંદનું સાધનાસ્થળ છે - ન 
(8) પૉડિચેરી 
પ દેશની છે? 
(8) નેપાળ #(€)બાંગલાદેશ. 


(€)રામેશ્વરમ (02) તાંજાવુર 


(૪) મ્યાનમાર 


લ્લી, અમદાવાદ કઈ નદીઓના કિનારે આવેલાં છે ? 
ટ્રોફી, દિલીપ ટ્રોફી, સૈયદ મોદી ઈન્ટરનેશનલ કઈ રમતો સાથે સંબંધિત છે ? 
ખો, 


